| 


NÁLMANAFN 


EPTIR 


Síra ÞORVALD BÖÐVARSSON. 


E 7 


Á 


REYKJAVÍK, 1857. 


Í PRENTSMIÐJU ÍSLANDS. 


E. ÞÓRÐARSON, 


Þetta sálmasafn er gefið út eptir eig- 
inhandarriti síra Þorvaldar Böðvarsson- 
ar; þetta handrit er nú í eigu Ásgeirs 
bókbindara Finnbogasonar á Lamba- 
stöðum. Það hefir verið áform mitt, að 
gefa frumritið út með sem minnstum 
breytingum; en þó hefir orðið að gjöra 
nokkrar breytingar. Síra Þorvaldur Böð- 
varsson hafði ekki skipt sálmunum í 
flokka, og ekki raðað þeim eptir neinni 
fastri reglu í handriti sínu, og þótti því 
eigi ráðlegt, að gefa þá út í þeirri röð, 
sem í handriti hans er.  Dómkirkju- 
prestur og prófastur síra Ólafur Pálsson 
hefir skipt sálmunum í flokka og bætt 
við fyrirsögnum fyrir hverjum einstökum 
flokki, en fyrirsagnirnar fyrir sálmunum 
sjálfum eru eptir síra Þorvald Böðvars- 
son sjálfan. Þar að auki réðst eg í 
að breyta fáeinum orðum, sem eg hélt 
væru. misrituð í frumritinu, og bæta inn 


IV 


í tveimur orðum, sem mér fannst vanta. 
Eg hefi skrifað: 

fæ fyrir fá ífrumr.í 7.s., 7.v., 4.1. 
Æ — Ei - — -18- 6. g- 
lengi —lendi- — - 26 - 10 - 2- 
kvað við mig f. hvað mig í frumr. í 26. s., 

10.v., 18. 
guðs fyrir guð í frumr.í 26.s., 19.v., 6.1. 


mig — mér = — = $12 3=8= 
hann — hans- -- = „a. 7 = 52 
Eilífð — Eilíft- — = 182 1. 32 
Af At li 
sig þig = — 802. 19 4 
vægðarlaust Í. 

vægðarlaus - — - 938- 6. 3- 
í dómi fyrir á 

dómi sr Jösiig = a 
Minn fyrirMitt- — -191- 6 = 3- 
Því“ = Þósss > at8ð a. 42 Þa 
sýna! — sýnt - — -1388= 5 = 32 
mig hug hert Í. 

mig hert ís — 1852 9 = 42 
skrauti fyrir 

skauti SA yr 


Því verður ekki neitað, að það eru ó- 


Ar 


vanaleg eða óljós orð eða orðatiltæki á 
fáeinum stöðum í þessu. sálmasafni; en 
eg þóttist ekki hafa rétt til að breyta 
neinu þess konar, þar sem ég ímyndaði 
mör að höfundurinn sjálfur hefði ætlazt 
til að það væri einmitt eins og það er 
í handriti hans. 
Reykjavík, 9. d. janúarm. 1857. 
Jón Þorkelsson. 


I. 


Opinberun guðs, vera hans og 
eiginlegleikar. 


Nrsél á 
Guðs tilvera. 

Lagið: Sæti Jesú! sjá oss hör. 
Vafalaust ef vissi! eg ei: „Víst er guð 
til; hann mig skapti:“ Sem stýrislaust 
á stórsjó fley Steypast mætti" eg firrtur 
krapti; Hverja verju' eg hafa kynni Mót 
hugraun, þrá og gremju minni? 

2. þá hver gleði þornuð lind Þryti 
mér; öfunda' eg mætti Mér. skör lægri 
marga kind, Er minna böli' og kvíða 
sætti; Eden hver mér yrði á jörðu Eyði- 
mörk í kífi hörðu. 

3. Hversu væri? eg vesall mjög, Vol- 
æði, böli, glötun kjörinn! Æ! hvað betra', 
að aldrei eg Í heim þenna væri bor- 
inn, En í myrkrum, ógn sem bjóða, 
Ekkert vita um guð minn góða! 


9 I. Opinberun gus, 


4. Menn þá hefðu sansa' og sál, Svo 
þá rólaust kvalið fái Ótal kvíða'- og efa- 
mál; Endalaus að gæði þrái, Er þó öðl- 
azt aldrei geti, Örvæntingar vafðir neti. 

5. Moldarryk sem þurrt vér þá Þyrl- 
ast hlytum geim um víðan; Aptur, visin 
eins og strá, Ofan í jörðu berjast síðan; 
Fátt og dauft til lasta latta Léti oss þá, 
en dyggð á hvatta. 

6. Æl hver stoð þá yrði mér, þó 
æfði? eg mig að stunda? hið góða? Von 
lífs betra þegar þver, Þver, hvað vert er 
ást að bjóða; Synd þá byði sælu marga, 
Sælu?, er dyggðin mundi farga. 

7. Banvænu, mör flýið fjær, Flýið, 
þankar, burt til heljar! Sál mína þér 
saurgið, nær Þá sömu gjörið fæla" og 
kvelja; Flýið, eg því æðstu þekki Upp- 
rás lífs míns; sál ei flekkið! 

8. Gjörla' eg veit, að guð er til, Gjör- 
la eg veit, á hvern eg trúi; Önd mína' 
hans eg anda skil, En af mold kroppinn 
til búið  Hefir með snilld; mör héldur 
viður Hvern dag, verndar, blessar, styður. 

9. Gjörla' eg þekki grundvöll þann, 


vera hans og eiginlegleikar. 3 


2 


Er gæfu mína á eg byggi, Hvern. eg 
tigna'; og treysta kann Tállaust, þó að 
mest við liggi, Í hans vil eg ást hvert 
sinni Mig iðka', að honum þóknast kynni. 


Nri;ið; 
Þekking guðs tilveru:af hans verkum. 
Lagið: Standið upp, Kristí börnin blíð! 
Ar þínum verkum eg það: skil, Ó minn 
drottinn!. að þú sért til; Spor þíns al- 
mættis ótal má Í öllum Skeggi finna 
og sjá. 

2. Forvirki heimsins fagurgjörð, Sem 
fögnuður minn og þín eru „dýrð; Í ótal 
söngkórum hrópa hátt: „Hér er: guð! 
hann þú tigna átt“. 

3. Hver er sá, hvers því olli orð, Að 
himininn varð til og jörð? Hver er sá, 
orð hvers um svo bjó, Að vatna safnið 
lenti í sjó? 

4. Hver löt í uppheims hæða hyl Her- 
skara stjarna verða. til? Hver skruggu 
öskri skipa réð lkolftug veröld að SL 
með ? 

5. Að spyr hvert dýr, sem auga sör; 

1* 


4. I. Opinberun guðs, 


Uppfræðing mun það veita þér: Guð, 
sá heim annast gjörvallan, Guð er dýr- 
anna líka hann. 

6. Guðs lofkvæði hvert gras og strá, 
Guðs prís skógviðir róma' og tjá, Yrm- 
lingur eins í moöldar mó Og marglit 
padda', á laufi er bjó. 

7. Æ! hvað þig þekkja? er önd manns 
treg Undur þín við svo dásamleg! Upp- 
lýsi, guð! þinn andi mig Í öllu læra að 
þekkja þig. 

8. Lát sérhvern, þig er þekkja röð 
Og þitt nafn nefnir lotning með, Og 
traust þig setur öruggt á, * Andlit þitt 
náðugt fá að sjá! IO 


Nr. 3. 

Yfirburðir guðlegrar opinberunar. 

Lagið: Blessaða þrenning blessuð sð. 
æll, ó guð! lýður þinn er, þig Þeim 
birtir hér í heimi; Forsjá og stjórn þín 
föðurlig Á ferli? er rðttum geymir; Vör 
erum lýður sæli sá, Sem um þinn vilja! 
og gæði Eilíf upp fræðir, Og af lind sjálfri 

ausa má, Anda hvað svölun gæðir. 


Ye 


- 


vera hans og eiginlegleikar. 5 


2. Vei þeim, er ljóss þíns velja' í stað, 
Vor guð! sér myrkrið svarta! Vonarlaust 
þeirra og villt fyrir það Vafra má dramb- 
samt hjarta. Sjálfur kallar þú æ þá enn, 
Að erfa þinn himin megi, En dauða! ei 
deyi; En girnda blindra ginning menn 
Glötunar stig á teygir 

3. Þitt, ó guð!  mannvit þekkir boð, 
Þig í stærð verka þinna; En vit þó 
skortir vissa stoð, Til verka góðra að 
finna; Vér syndgum! mannvit víst ei 
nær Við oss þig aptur sætta; Þó gljúpa' 


og: grætta, Þú sjáir 0ss, það angur fær 


Afmáða? ei synd né bætta. 

4. Straffskvíða haldin hlytum þý Hör 
alla særast æfi, Bót nema' af hæð mót 
böli því Bezta þitt orð oss gæfi; Upp- 
gjöf syndarinn allra kann Í Jesú Kristó 
sinna Synda? og frið finna; Makt og vél. 
girnda megnar hann Með trúnni? að. yfir- 
vinna. 

5. Orós þíns, ó guð! það gafstu, hnoss 
Gef ástgjöf stærstu metum; Það leiði? 
oss hör og lýsi oss, Líf eilíft erít svo 
getum. Æ! kenn syndurum, er það smá, 


6 I. Opinberun guðs, 


Undir Jesú ok ganga Láti sig langa, 
Að hroka" og blindni hörfnum frá Hlotn- 
ist hans ríki? að fanga. 


Nr. 4. 

Vor guð er einungis einn. 
Lagið: Jesús Kristur að Jórðan kom. 
Einasti guð! hver er þér jafn? Hver 
orkar verk þín vinna? Hvern göfgar 
himna hersins safn? „Hvern kraptarins 
guð inna? Þú varst það, hvers alveldis- 
hróp Veraldir bauð að yrðu; Játi það 
þjóðir, þær hann skóp, Það um himna 

nö jörðu Hans líka hvergi spurðu. 

2. Nær alheim þenna að eg spyr, Ept- 
ir guðs kynning þyrstur: Hvers Makt 
í árdag heimti fyr Hann fram. af engu' 
í fyrstu"! Þú fyrsti! hann nefnir þig enn 
þá, Þig, allrar veru vera! Þig guð, hvers 
eins eg hvern hlut sá Hátt nafn læsilegt 
gera, Það enginn má annar bera. 

3. Loptið, ó drottinn! láð og haf, Og 
lífs hvað í þeim bærist, Stjarnasveit töld 
þér einum af, Sem um þinn hástól fær- 
ist, Göfgar, andanna andi! þig Æ með 


Á 


vera hans og eiginlegleikar. 7 


samhljóðan sinni; Það hrópar allt, og 
hvað fyrir sig: „Höfund að sköpuninni 
Einn sannan guð eg inni“. 

4. Tilbiðjið, krjúpið, tignið hann! 'Tjá- 
ið: „vor guð er cðstur! Einn er hann; 
honum enginn kann Aóð vera jafn nö 
næstur;“ „Guð“, segir drottinn, „eg em 
einn, Eg er, eg var, mun vera, Sá eg 
em; enginn annar neinn Alheima veld- 
is herra Mitt kann nafn, minn prís bera“. 

5. Og þú skalt verða' um eilífð einn, 
Einn guð, þeim eg fulltreysti; Um eilífð 
skal ei annar neinn, Um velferð biðja' 
er freisti. Helguð sé öll mín æfi þér, 
Athvarf mitt lífs á vegi! Víst trúi' eg, 
loks að veitir mér, Vegsemd þína! að sjá 
megi, Ó guð ósýnilegi! 


Nr. 5. 
Sæla guðs þekkingar. 
, Lagið: Kom, skapari heilagi andi. 
Ör hvað sæll em eg, andi minn Upp 
til míns guðs þá lyptir sér, Glaðvær 
skapara göfgar sinn, Gleði englanna 
smakkar hör! 


8 I. Opinberun guðs, 


2. Hver líkist honum? hver sem hann 
Hátignar ljóma' er skrýddur fremd! Hann 
alfegurstur! fylla kann Fegurð hans sál 
af unaðsemd! 

3. Af hans þekkingu fossar fram Fagn- 
aðar strauma björtust lind; Fullsæll því 
sjálfur fylla nam Fögnuði hverja skapta 
kind. 

4. Alleina fullsæll eilífð frá Ótal ver- 
alda byggðum hann, Er allar kýs hann 
sælar sjá, Sælu og vegar með sér ann. 

5. Hann mælir eitt orð; hersveit strax 
Höfund um kringir fullsælan, Dýrð hans 
víðfrægja teit til taks; Talið fær þá ei 
nema hann. 

6. Eg skyldi og, því skóp guð mig 
Með skynsemd, verða lukkusæll; Mín 
sál! í guði? að gleðjir þig, Guðs þíns 
er boð. Ó hvílík heill! 

7. Rökkur er hér, óbjart mitt blys. 
Betur allt skynjað englar fá. Frá augliti 
til auglitis Á síðan mun eg drottin 


sjá. 


ið 


vera hans og eiginlegleikar. 9 


Nr. 6. 
Guðs fullkomlegleikar. 

Lagið: Rís upp, mín sál! og bregð nú blundi. 

rottinn er guð og enginn annar, Í 
honum börn hans gleðji sig! Svo veg- 
samligan sig hver sannar, Svo fullkom- 
inn, ó guð! sem þig! Mikill ertu, þitt 
mikið nafn! Hver má þér, drottinn! 
finnast jafn! 

2. 'Ögrípanleg er öll þín vera, Út 
grundast ei né talast kann; Forgefins 
vögar við að bera Vitið dauðlegra' að 
höndla þann, Sem án upphafs um eilífð- 
ir Er, og mun vera, sem hann er. 

3. Guð! hver kann lengd þíns lífs að 
mæla? Líf vort mannanna? er frá í gær; 
Óendanlegi! en þín sæla Eilífðir fjærst- 
ar gegnum nær; Fyr en himin og hauð- 
ur var, Hátign þín var frá eilífð þar: 

4. Guðs hástól ljós umhverfis streym- 
ir, Hans dýrð til fulls oss bannar sjá; 
Hann geimur allra himna? ei rýmir, Há- 
tignin alla fyllir þá; Hulinn guð, en 
þó opinber Í undrum sinna verka hann er. 

5. Hans máttur skapt ef hefði? oss ekki, 


10 I. Opinberun guðs, 


Hvað værum vér dauðlegir menn? Gjörv- 
allt, hvað skóp hann, skýrt hann þekk- 
ir, Skepna gjörvallra festi! í senn. Hans 
hönd um spannar himin og jörð, Hans 
er ráð, speki, makt og dýrð. 

6. Hann þekkir oss, já! vora vegu 
Veit hann; hann er eins nær og fjær; 
Hugsanir jafnvel heimulegu „ Hann sér, 
jafnskjótt og getast þær; Hver nótt, hver 
dökkust dimma kann Drottins fyr augum 
fela mann! 

7. Hver varnar heims forvirki að 
falla, Faðir! almætti nema þitt? Væng 
þinn breiðir þú út yfir alla; Öllu hver- 
vetna gjörir fritt Þitt líkn uppfyllt og 
langlund með Ljúft og mildiríkt föður- 
geð. í 

8.. Fullsæl, góð, heilög, flekklaus 
vera, Frámar en sólin hrein og skær! 
Vel. þeim, þinn „stundar vilja? að gera! 
Víst sá farsæld að umbun fær; Því 
ódauðleikann. einn þú átt, Eilífa heill 
því veita mátt. 

9. Þör einum, guð! ber þökk og æra; 
Þér prís og lofgjörð einum ber; Krjúp- 


vera hans og eiginlegleikar. 11 


ið fram, lof í kvæðum færa! Komið 
allar guðs hersveitir! Mikill er guð, hans 
mikið nafn! Má honum enginn finnast 
jafn. 


Ni. ta 

Guðs vera og eiginlegleikar. 
, Lagið: Upp, upp statt í nafni Jesú. 
Úsöði þú! hvers hástóll hár Heima fyrir 
upphaf stóð eilífð frá, Og, allt þó far- 
ist, stöðugt stár, Straumum seðst yndis 
af minn andi þá, Er nafns þíns dýrð 
voldugs vegsama fer, Prís, þakkargjörð, 
lofsöng og bæn fram ber. 

2. Hvað ypparlegs er hlutar unnt 
Hverjum, þig nálgast má sem barn með 
bæn! þú, sem varst, ert, og vera munt! 
Vegsemd þíns nafns er há, vegleg og 
væn! Hver til þín má hefja sig, herra 
hár! þitt andlit sjá, án þess að verða 
nár! 

3. Þér, drottinn! mynd lík engin er 
Alveldis sköpunar um geysi-geim; Þú 
ert andi; því anda! á þör Einna tilfinn- 
ingar helzt náð fá heim; Þær stama, 


12 I. Opinberun guðs, 


þig þó nefna veikt með þor, Óendanlig, 
algjörst vera! guð vor. ) 

4. Óbreytanlegi ! enginn þér Um ótal 
eilífðir deyð ögra kann; Þér, lífs alls lind! 
því engin er Eldri vera, sem fyr líf veita 
vann; Þitt sjálfsdáð af erlíf ; lífsstraum- 
ur sá, Er þrotlaust haf lífsheilla fossar 
frá. 

5. Þú lífsins andi! æ líf nýtt Út breiðir 
eilífð frá til eilífðar Um kring þig; guð- 
dóms andlit þitt Himinljóss birtan há 
æ um geislar; Skynsemd algjör, allt sem 
þekkir og sör, Ljós hverri? og ber hver 
leyndardómur er. 

6. Í senn þitt tillit alskyggnt sá Frá 
eilífð allt, hvað var, aptur og fram; Þinn 
máttur aldrei þreytast má; Þitt vit ei 
véla par né villa nam; þér talnasafn 
ekkert ofvaxið finnst, Hvert ei á nafn 
mannviti nefna vinnst. 

7. Þú vilt, og hvað þinn vilji bauð, 
Vottast röttvísi? og tryggð; þín vísdóms- 
ráð Um eilífð standa, æðsti guð! Á vali 
hins bezta byggð: nær glöggt fæ gáð 


vera hans og eiginlegleikar. sA8 


Álengdar að vísdómi vega þín, Auðmýkt 
við það önd þig tilbiður mín! 

8. Í þrautum guðlegt  trúartraust 
Tendrast, er fyllir geð með gleði mitt; 
Helgar þakklæti hræsnislaust Þör hug 
og málið með, nafn mikli! að þitt. - Ó 
andi þú anda! þín leiðsla mín Leiðtogi 
oss trú til skaparans, til þín! 

9. Andar vér einnig erum; þú Oss 
skópst mynd þinni í og kallar oss Alla- 
til þín; þör þökkum nú, Að líf, vit, vilja 
frí, ein cóstu hnoss, Gafst oss, ó guð! 
gæzku þá prísum vér! Þér göfgan glöð, 
guð vor! án enda ber. 


NESIÐ. 
Guðs eilífleiki. 

,„ Lagið: Hver sem að reisir hæga byggð. 
(endanlegi! er engin kann Áfmarkan 
tíma girða! Þankinn týnir sör, þína! eg 
vann Þá eilífð fyrir mér virða; Eg grunda 
fullur furðu má, Fæ þó ei vitnö skiln- 
ing á, Að ért og æ munt verða. 

2. Sól enn þá engin sitt út ljós Um 
sína heima breiddi; Þitt enn víðfrægðu' 


14 I. Opinberun gués, 


ei himnar hrós, Hverja þín makt til 
reiddi: En þú varst til frá eilífð þó, 
Áður fold varð, og vatna'af sjó Straum- 
ur um fjallsrót freyddi. 

3. GEóst vizka heim sá eilíið frá, 
Þann upphaf skyldi hljóta; Tíð honum 
mældi" og takmörk; sá, Nær týnast skyldi? 
og þrjóta; Ofan frá englum ormum að 
Út vóg kjör hæf, og nafn á kvað, Er 
sörhvað næði að njóta. 

4. Þinn heimur stár enn ár og öld, 
Einn þú honum við heldur; Ótt hann 
þó. nálgast efsta kvöld, Ótt hann fyrn- 
ing er seldur; því ár hans fjölga; þú 
á kvaðst tíð, Er hann ná skal, þín gæzka 
blíð Og eilíf því vizka veldur. 

5. þú ert eilífur, aldrei deyr, Eilítt 
bjarg sálar minnar; Athvarf, sem kýs 
mín önd og þreyr Óhult, nær hel skal 
finna; Því náð og tryggð þín, ó guð! 
er Eilíf, sameilíf sjálfum þér; Von sú 
bezt hel kann vinna. 

6. Mitt hold dauðlegt, ei önd mín er, 
Eg fyrir þér henni trúi; Þitt andlit sjá, 
höt orð þitt mér, Að hafir mér til búið; 


vera hans og eiginlegleikar. 15 


Stutta þó blundi hold mitt hríð, Hlýtur 
eilífa! uppskerutíð, Í nýtt líf af þör snúið. 
7. Umhverfis týnast mig allt má, Mcó 
því skal eg ei farast; En eilífðar fyr“ 
stóli stá, Stól þeim jafnlengi vara; Út- 
völdum veitist þar af!þör Í þinni sælu 
deild, og mör, Með þeirra mér og skara. 
8.-Himnar þá falla og hauður senn 
Heims alls við efstu dóma, Þá þakka? 
eg þér, að: eg em enn Og bý í þínum 
ljóma; Eilífur þá í eilífum frið  Eilífa 
náð mun gleðjast við: .Og beztrar sælu 
blóma. í 
9. Ódaúðleik sælan minn kenn mér, 
Mör sem af náð vilt gefa, Lífs meðan 
stutt dvöl lént er mér, Lifandi? í minni 
hafa; Hnoss sé hann æðst og huggan, 
sú Hug og dug efli mér, í trú Lastvör- 
um fyrir þér lifa. 


Nr. 9. 


Guðs óumbreytanlegleiki, sannleiki, 
trúfesti. 


, Lagið: Á þör, herra! hef! eg nú von. 
ð) guð! þú varst hinn sami, sá Sem þú 


16 I.. Opinberun gués, 


ert, áður hástól frá Til veru vildir 
kveðja „Þá skepna fjöld, er þín alvöld 
Makt skyldi og gæzka gleðja. 

2. Þegar forgengin foldin er, Farsæl 
eilífð, þá stríddu hér, Hnoss hefir látið 
hljóta, Hinn sami, og nú, samt verður 
þú; Sízt ár þín mega þrjóta. 

3. Þín óendanleg eilífð frá Til eilífð- 
ar sízt verða má Sér ólík sjálfri vera; 
Hvarf jarða? ei má nö himna á. Henni 
umbreyting gera. 

4. Sannleiks orð, ó guð! eins. með 
þér Óbreytanlegt mun halda sér,. Sem 
fat þó fyrnist heimar, Er skaptir. þú; 
þess eilíf trú Óbrigðla mun sig geyma. 

5. þó fjöllin sökkvi' í foldar grunn, 
Fyllist dalir við þeirra hrun, Grund öll 
þó gnötra megi, Kærleiks sáttmál þitt 
mína við sál Mun eilíft bregðast eigi. 

6. Því æðrast þá önd mín í mör? 
Því mögla" eg kvíðinn, þótt ei hör Órask- 
aðs yndis njóti? Og þó mör löð endingu 
með Æfi hör burtu fljóti. 

7. Hvað mögla eg, sem hefi? orð þín 
Og huggun þá, að afbrot mín Mig fái 


vera hans og eiginlegleikar. 17 
Li 


í dóm ei dregið? En varðveitt mér arí- 
leifð hjá þér Eilíf ei fyrnast megi? 

8. Hvað mögla' eg, fyrst þín föðurlig 
Faðmar enn gczka jafnan mig Og eilíf 
sál annast mína? Í hönd þör skráð mitt 
heiti? af náð Mefir, því munt ei týna. 

9. Já, eg em guðs míns, guð er minn; 
Minn guð! um eilífð verð eg þinn, Af 
þör mig ekkert slítur; Heimur burt flýr 
og fýsn hans rýr; Farsæld þíns barns 
ci þrýtur. 


Nr. 10. 
Guðs almætti. 

Lagið: Kristi! vér allir þökkum þér. 
Tilbiðjið guð vorn! tignið hann! Tign 
hans „lof, þökk, prís kveðið! Skapara' 
alls hermi hver, sem kann, Helgan lof- 
söng með gleði! Hve fögur er hans 
makt og merk, Mikil og dýróleg öll 
hans verk, Er vegleg vildi? að skeði. 

2. Her sínum öllum himnar með, 
Hvað makt hans sæmir, fríðir! „Honum 
til dýrðar hve stór léð Hæðum er birti' 
og prýði! Augað sig mett kann aldrei 


3 I. Opinberun guðs, 


sjá, Aptur þó sér, það fyrri sá, Er und- 
ur ný æ fram býður. 

3. þó undur ei fyr augað eitt, Und- 
ur fyr" sálir manna! Að fegurð skorti! á 
enga neitt, Er efli þeim gleði sanna, 
Með hverri snilld er hör til breytt! Hinu 
synjað, sem öðru' er veitt; Veglegt þó eitt 
sem annað ! 

4. Hvar er það laufblað, hvert það 
strá, Hvert það duptkorn á láði, Er lýsa? 
ei fyr? þér, maður! má Makt guðs og 
vísdómsráði? Ó hvað vald hans er undra- 
ríkt! En hvað er þinni deyfð þá líkt, 
Er sjá og gæta? ei gáði? 

5. Maktsú, fegurð og fjör í nyt Fyrst 
skóp, gaf hún þér anda, Marga ttilfinn- 
ing, fjölhæf vit Forgefins þér til handa? 
Í hvers hag skóp hans, utan þinn, elur 
og prýðir mátturinn Enn verur allra 
handa? 

6. Þinn guð þarf engis; höndin hans, 
Er heim sinn fegurð skreytti, Þér gaf 
tilfinning, sál og sans, Sælukjör þér að 
veitti: Viltu þá, maður! ei verða sæll. 


vera hans og eiginlegleikar. 19 


Viltu ei fagna þeirri heill, Er náð hans 
vildi? að. neyttir? 

7. Heims í fánýtu glysi' og gjá Gæfu 
því vilt þér leita? Sköpun drottins renn 
auga á, Unun mun hún þér veita; Neyt 
hennar; faðir þinn fús er þess; Fagnaða 
drottins njóttu hress; Iórun þess munt 
sízt. mæta. 

8. Hann sjálfur ununar ærna þrá Í 
brjósti þör réð glæða; þær lindir; sízt 
er þrotið fá, þör löt æ gleði flæða; :Gjör 
þú dásemda gæta hans; Góðgjarn er 
máttur skaparans! Sízt bregzt þá gleði' 
hans goða. 

9. Þér veita gott er verka! hans niið; 
Og vekja', að þakkir tjáir; Æ! mætti eg 
nóg hans vikna við Verk, gæzku' að 
smakkað fái! Ef forsalur hans svo fagur 
er hör, Fögnuður hver mun geymdur 
mér, Að stól hans, hann sjálfan sjái? 


Nr. 11. 
Guðssalvizka. 


Lagið: Nú bið eg, guð! þú náðir mig. 
ver er sá vitri, er hermi mér, Iversu 


20 I. Opinberun guðs, 


vor:guð alvitur ér? Hvar hefst hans 
skilning? hvert hún nær? Hver, þá um 
grennslast, skýrt mér fær? Ljóss faðir 
býr í ljósi því, Er lítur hann enginn 
manna í; Ó hver fær: skilið heiti hans? 
Hans andlit þekkt hver sona manns? 

2. Þó fengi! eg talið himins her, Hafs- 

ins sand, jarðar duptkorn hver, Eins 
þanka fyrstu upprás frá Alla rakið sál 
hverri hjá; Þekking víst hefði eg meiri' 
en menn, Og meiri kann ské þeirri enn, 
Er ljóss við brunn er englum veitt, En 
móts við guð þó vissi? ei neitt. 
#' 3. Móts við hann ekkert! afgrunn er 
Öll:og sig sjálfan gegnum sör,. Hverja 
veröld, er hánn til bjó, Hvern punkt í 
allri eilífð þó!  Ó þú, sem þekkir alls 
við nafn, þess er og var og verður, safn! 
Furðanleg er, þeim þenkir þig, Þín stærð, 
nafnlaus, óendanlig ! 

4. Að þér dást, fulltraust festa' á þér 
Fyrst minnar sálar skylda er; Með lotn- 
ing bak þér líta? eg má, Þó lítt fær sö 
þig skilja og sjá; Með helgri fýsn minn 
hugur frí Hnýsist um ljós, það: býr þú 


vera hans og eiginlegleikar. 91 


í; þú sör og launar þorsta þann Þekk- 
ingu með, er til eg fann. 

5. Hræsni og synd sú vizka ver, Og 
völræði?, er sjálfum. bý eg mör; Hversu 
leynt sem mig hylja vann, Hugsa' eg æ: 
„guð mig finna kann“. Hafsdjúp mig 
fela" ei honum má, Heimr-= nð -dular 
blekktan fá; Ógn hans almættis eltir mig, 
Út úr heimi þó fyndi" eg stig. 

6. Fylgsn hver kann hjarta síns að 
sjá? Sjálfum sér hver því treysta má? 
Alvísi! þau þér eru kunn; Æ! virzt 
minn prófa hjartans grunn! Ef sér þú á 
vondum vegi mig, Vík mér aptur þinn 
rétta" á stig; Lát heitin auðnast loksins 
mér Laun guðræknis af sjálfum þér. 


Nr. 12. 
Guðs gæzka. 
Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
lest oss lætur góður gleðja Guð, sem 
vill oss líði vel; Sýnist lífið sorga keðja, 
Sama er þó hans föðurþel. Ef svo mikl- 
ar ástirtör Oss, meðan vér þreyjum hér, 


22 I. Opinberun guðs, 


Hvað þá, nær hans höndin blíða Hjúkr- 
ar oss um eilífð síðar? 

2.:Ef hör mcðu eptir skúrir Opt hann 
ljær oss gleðiskin, Ef sá, lengi einn sem 
stúrir, Opt hör hitti góðan vin: Hvað 
mun þá, nær horfið er Hvað eina, sem 
mæddi hér? Einn hvar fagnar öðrum 
glaður Andi sæll og fórkláraður? 

3. Ef daglega oss, sem brjótum, Opt 
guð þannig gleður hér, Hvaða sælu síð- 
ar njótum, Synd þá burtu fáguð er! 
Higsi þangað hugurinn! Hér er reynslu- 
skólinn minn. Í grát eg vil og gleði 
læra, Að guð oss jafnan hafi kæra. 


Nr. 13. 
Guð er kærleikurinn. 
Lagið: Á einn guð vil eg trúa. 
Þér, drottinn! lof vör ljóðum; Lofsöng 
vom, ó guð,, þigg í náð! Þér hjartans 
þakkir bjóðum, Þitt oss bænheyri líkn- 
arráð! Hvar er guð, hver svo gæða, Svo 
hjúkra og blessa má? Sá, lof hvers ljóð 
vor glæða, Líkn hvers vér fáum sjá; 
Guð er ást: aldir alda, Áður en tíminn 


vera hans og eiginlegleikar. 23 


var, Hann var ást; hans mun haldast 
Hæst ást til eilífðar. 

9. þú lífi inn réðst anda, Að til þín 
lyptir, vor í brjóst; Heims gæðum, oss 
til handa Hvervetna sáðum, til þín dróst; 
Burt líf úr brjósti? oss leiðir, Býr him- 
ins gæfu hnoss; Líf oss af gæzku greiðir, 
Ó guð! og sendir oss Hel, að oss bless- 
un bjóði; Breytni þín ást er skær! Skapar 
allt gott, algóði! Oss grand hvert vilt 
sé fjær. 

3. Þá synda hegning 'hrjáðir Hugg- 
unarlausir lágum vær, Hels myrkra þoku 
þjáðir, Þíns sannleiks stig mjög villtumst 
fjær, Upp rann, drottinn! óbeðin Oss þín 
líknandi náð, Og lífs til aptur réði Elsku- 
rík heimta dáð; Syndum og synda næt- 
ur Sorta' oss þá vaktir frá, Og líf nýtt 
boðast lætur, Ljós guðs að mættum sjá. 

4. Honum skal lofgjörð ljóða! Á láð 
hans sonur niður stöð, Varð maður, döpr- 
um. dauða Dó syndaranna; Kristi? í té 
Dikt nýjan dýrstum látið, Þeim dauð- 
ann sigra vann! Kærleiks guð prísið 
kátir! Kvittun hans son ogs fann. Vors 


94 I. Opinberun guðs, 


guðs til himins hljómi Hreimur frá láði 
hér, Að stól hans efsta! á dómi Unz 
krjúpum frelstir vér. 


Nr. 14. 
Sama innihalds. 

Lagið: Jesús Kristur er vor frelsari. 
Jesú Krists faðir! fólk sem blessa Fús 
ert, og trúr að líkna' og hressa, Allt, sem 
mig skortir, er hjá þör, Önd mín því til 
þín flýtir sér. 

2. Vansa hvers manns og veiki alla 
Veiztu; fyr en eg til þín kalla, Allt sér 
þú, faðir! er að mér gekk, Af þér hug- 
svölun geð mitt fékk. 

3. Tal við þig átt með trúnað hrein- 
um, Tal þitt kann hjartans létta mein- 
um; Eflít eg, faðir! að einstil þín, Önd- 
in betrast og friðast mín. 

4. Til þín, guð! lífs mínslíf, eg leita, 
Ljúfur allt vilt og kannt mér veita, 
Aleðli lífgar allt þín dáð, Umfaðmar allt 
þín föðurnáð. 

5. Þú verndar, blessar, vægir, gefur, 
Vald allt engla sem manna hefur, Hver, 


vera hans og eiginlegleikar. 25 


sem þú jafnauðugur, á Endalaus gæði', 
og veita má? 

6. þú faðir ert allra fagra dyggða, 
Faðir kærleiks og hollra tryggða; Móð- 
urásta' er það megn frá þör, Sem mérðra' 
í brjósti hreifir sér. 

7. Gæzku' og ljúflyndis góða parta 
Gafstu, faðir! í hvers manns hjarta; Við 
föðurtillit þitt fossar lind Fagnaðar hverri 
skaptri kind. 

8. Mitt hjarta líka, faðir! finnur, Að 
fögnuð, sá þér kynnist, vinnur; Vitur, stór, 
big hver þekkja vann; Þig sæll: hver 
föður nefna kann. 

9. Himna hæðir og hvylftir dala Hrós 
þinnar föðurmildi tala! Lopt, funi, storð 
og lögur bert Lýsir allt, að þú faðir 
sért. 

10. Guð er faðir, líf, elska'; hans 
yndi, Að blessa; að gefa fúst hans 
lyndi; Unaðsemd vera! hans æðsta má, 
Oss að gleðja og blessun tjá. 


9 


26 Il. Sköpun allra hluta. 


H. 
Sköpun allra hluta, viðhald 
þeirra og forsjón guðs. 


Nr. Í5: 
Skaparans prís af verkum náttúrunn- 
ar (S. Davíðs 148). 

Lagið: Nú kom heiðinna hjálparráð. 
Herskara guði heiður sé! Himnar lof 
drottni láti? í té! Heiðursé guði? á hæð- 
um vís! Hver skyldi ei fús hans mikla 
prís? 

2. Yður, guðs englar! yður ber, Hins 
eilífa lof að rómið þér; Allir hans skar- 
ar! hrósið hátt Hinum óendanlega þrátt. 

3. Göfgið þann, allir heimar hans! 
Sem hóf yður í veralda krans; Þau, yður 
kringja, uppheims höf Hans almættis víð- 
frægi lof! 

4. Máttur hans yður mynda nam; 
Hans mælti boð, þör komuð fram; Ó! 
heiðrið guð, sem aldrei kann Þess iðrast 
neins, er skapti hann! 

5. Af drottni sköpuð skepnan öll Skap- 


viðhald þeirra og forsjón guðs. 97 


arans gæzku fagni snjöll! Því áformi 
guð aldrei brá, Óbrigðult ráð hans stand- 
ast má. 

6. Hvað, álandi sig hræra kann, Her- 
Skara göfgi drottnarann! Hans, lífs hvað 
Íer um lagarhöll, Lofi hátign, og djúp- 
in öll! 

7. Vegsama' hann, funi! fjallið hátt 
Víófrægi, æðsti guð! þinn mátt! Frá 
því út dreifður dampi og snjór, Drott- 
inn! votti, hvað þú ert stór! 

8. Storma guð prísi stríður foss, Er 
stoðar bæði og skelfir oss! Bjarga og 
hamra bergmál prís Boði guðs, sem er 
stór og vís! 

9. Guð eikur skóga göfgi' og öll Guðs 
aldintrð af blessun full! Mergð dýra, 
sem um merkur fer, Mikli drottinn! lof 
syngi þér! 

10. Guð fugla radda fagurt kvak Víð- 
frægi! storma' og bylgna skvak, Allt, 
hvað jörð gistir, hæð og haf, Herrans 
upp fyllist lofgjörð af! 

11. Þér lúti herra? :og þegna val! 
Þér, sá hlýða og stjórna skal! Aumra 

9 


28 1lL Sköpun allra hluta, 


málefnis aðstoð fróm, Eins og hinn, sem 
skal fella dóm! 

12. Meyja og sveina mætur her, Mikli 
guð! lofgjörð vandi þér! Fulltíða' og 
aldri orpnir menn Allir dýrð þína rómi? 
í senn! 

13. Herskaranna guð! hár og vís 
Hann er, svo allt hans breiði? út prís! 
Af honum fullt er og hans dýrð Allt, 
hvað til er á himni? og jörð. 


Nr. 16. 
Guð er skaparinn. 

Lagið: Sá frjáls við lögmál fæddur er. 
Guðrækin þökk skal goldin þér, Guð, 
náttúrunnar faðir! Lof þitt á væru láði 
hör Lofsöngvar mikli glaðir ! 

2. Þér eg lífs yndi þakka hvert, Þér 
þakka? eg hverja mæði, Hitt þó enn 
meir, að hefir mitt gert Hjarta viðkvæmt 
við bæði. 

3. Allt, hvað er, þínum út gekk frá 
Almáttkum skapara? höndum; Sem við- 
hald alls ert öllu hjá, Alltblessar, forð- 
ar gröndum. 


viðhald þeirra og forsjón guðs. 29 


4. Í döggva' eg fæ þig dropum söð, 
Og dunum heyri? í storma; Um þig mér 
Vottar blómstra beð, Bygging hvala sem 
orma. 

5. Þig buldrar lækjar bunan mör, Í 
bjarga? er fellur skorum; Eins hafsins 
lýsir alda hver Alheims skapara" og 
Vorum. 

6. Vorblærinn svala þægum þinn, Þá 
heitt í loptið andar, Og blómstra sætur 
ilmur inn Í kul hans hýrt sör blandar. 

7. Laufgaðra skógar lunda þyt Lof 
þitt eg heyri ræða. Öll mín skilningar- 
skoða -vit Skaparann allra goða. 


Nr 17. 
Sköpunarverkið. 

Lagið: Á einn guð vil eg trúa. 
Tilbiðjið, gölgið, greiðið Guði, skapara, 
lof og prís! Út veru æðstrar breiðið 
Æru, sem sterk er, mikil, vís! Tilbiðjið, 
kátt lof kveðið, Kátt ljóðið: „drottinn 
skóp!“ Allt skapt með æóstri gleði Það 
endurtaki hróp! Þann heim, er þú við 
heldur, Þú skópst. Vör erum af þér. 


30 Il. Sköpun allra hluta, 


Aleðli glatt því geldur, Guð! lofgjörð; 
einnig vér. 

2. Að. sælu? hans nægtum yrði Oss 
býtt, að faðir vor sé hann, Sleit alda? 
hans kraptur kyrrðir, Kosnum heimum 
tilveru fann. Hann bauð alvaldur: 
„verði“! Þá varð himin og jörð. Hátt 
lofsöng engla hirðin, Hverja sör kaus 
frumburð, Hans prís; hann aleinn eigi Er 
nú; en heim hans ljós Þó brestur. 
„Birti“! segir Boð hans; þá verður 
ljós. 

3. Festing á himna hæðum Hann 
hvölfda lætur vötnum af; Undir hans 
festing flæðum Eins fossa vötn, — hang- 
andi haf! -Vatn foldar hæð enn hylur; 
Hann þrumar: burt það snýr. Að boði 
hans veður bylur, Bif, jörð sem huldi, 
flýr. Strauma vatns stöðvar þannin; 
Storð rís, að guðs sé eign; Loks erfð 
guðs sonar, að sanni Sýndrar hans elsku 
megn. 

4. Hann bauð, við boð fullt máttar 
Breiddust út merkur, dalir, fjöll, Grund- 
ir, hæðir alls háttar, Hlaðin blóma og 


viðhald þeirra og forsjón guðs. 31 


frjóleik öll. Stór ljós í fjarlægð stórri, 
Stjórn dagsins sunna fökk; 1Óbirtu' er 
ætluð rórri *Ártala-stjórnin þekk. Hann 
býður: hafsins fyllir Her þúsundfaldur 
Beim; Lof guðs loptbúa snilli Leikur 
með sætum hreim. 

5. Fréttið, menn! fénað, merkur, 
Fréttið, hver varga leysti hapt? Vitið, 
hver valdi', að sterku, Varganna ótta, 
ljóni', er skapt, AS eiga" um auðnir ríki? 
Ó guð1 mikill að dáð! Ó guð! hver er 
þinn líki? Alvoldugt þitt er ráð. Naut, 
Sauður, fákurinn frái, Frá, drottinn! allt 
er þör! „Enginn guð annar“, tjáir Allt, 
„nema þú, til er“! 

6. Lútið enn dýpra, ljóðið Lofgjörð 
enn hærri guði? og prís! Göfgið, prís 
beztan bjóðið! Bezt vönduð þökk sö 
drottni vís! „Vör,“ kvað guð, „viljum 
Mann gjöra Vorri' að mynd, oss líkan“. 
Áðam varð, og sig vera Undrandi syngja 
vann: „Guð drottin, guð alls, sannan 
Guð, veit eg skapara minn; Hann guð, 
MR Engan annan Á himni! og jörð eg finn“. 


TS 


Í 5 s #4 s „ 
) Óbirta, nótt. *) ártali, tungl. 


39 Il. Sköpun allra hluta, 


4 


7. Eilíft lof skulum inna (Eóstum 
skapara, styrk og prís! Þökk æðstri veru 
vinna, Alvoldug sem er góð og vís. 
Alls smiður oss skóp líka, Oss ódauð- 
lega' hann skóp; Mátt og náð mikli 
slíka Manns þökk og gleðihróp! Þann 
heim, er þú við heldur, Þú skópst; vér 
erum af þér! Aleðli glatt þér geldur, 
Guð! Hallelúja! og vör. 


Nr. 18. 

Skaparans lofgjörð. 
,„ Lagið: Guð miskuni nú öllum oss. 
() skapari! nær almátt þinn Og þinna 
speki vega, Og elsku', er vaka yfir eg 
finn Öllu svo mildilega, Íhuga, tilbið 
auðmýkt með; Anda minn furða hrærir; 
Hve göfgað fái', eg get ei séð, Guð minn! 
þig, sem mér bæri, Herra, faðir hjart- 
kæri! 

2. Mitt auga sér í allri átt Undur 
dásemda þinna, Kraptarins guð! þér 
göfgun hátt Gjörir himininn inna Vold- 
ugri prýddur vegsemd með; Hver vann 
sól á hann hefja? Hátign hver skrýða 


viðhald þeirra og forsjón guðs. 338 


hana réð? Hver stjarnaskara krefja 
Fram nam og fegurð vefja? 

3. Hver mældi vindum markað stryk? 
Mjúkt hver bauð skýjum drjúpa? Hver 
fold bauð yrði fríð og kvik, Nær fékk 
þann vökva? að súpa? Hver storðar opn- 
ast barmi bauð, Aó blessun að oss hlæði ? 
Ó þú dýrðar og alvalds guð! Eins vítt 
nú, guð! þín gæði, Sem ský, sér sveifla? 
um svæði. 

4. Guð! þér sé vegsemd skipar skýrð 
Skær sólarljómi og stormur; Færið 
skapara, færið dýrð! Fram minnsti? eins 
hvetur ormur; Sandurinn, skorða settur 
mar, Samt skart, er eikur stærir, Aldin 
smá róma sama svar Sitt: „guð oss skóp 
og nærir“. Dýrð vorum föður færið ! 

5. Manneskjan hold, er hönd til býr 
Alhög þín dásamlega, Manneskjan andi', 
er mannvit knýr, Og marga leiðir vega, 
Þig skapara að skynja sinn, Sköpunar 
hrós og blómi, Manneskjan sjálfri sér 
um þinn Sönn er gæzku' og vísdóminn 
Röksemd að dags hvers rómi. 

6. Um eilífð tigna? hann, önd mín kær! 


34 II. Sköpun allra hluta, 


Æ göfgun nafns hans tamin! Víðfrægist 
guð, vor faðir skær! Flytji öll veröld: 
amen! Og drottinn veröld óttist öll Og 
fúsa hlýðni tjái, -Og honum treysti og 
hrósi snjöll Hans dýrð, hans boða' að 
gái, Heill sína og hefð hver sjái! 


Ni 
Guðs dýrð af náttúrunni. 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Eilíts guðs heiðri himnar lýsa, Hljómur 
þeirra? hans víðfrægir nafn; Hann hnött- 
ur jarðar höfugur prísar, Hafsins lagar 
hann göfgar safn; Ljá, maður! eyra lofs- 
tír þeim, Er lætur hátt um allan heim. 

2. Hver heldur uppi himins ljóma 
Hnöttum ótal? hver leiðir fram Af sínu 
tjaldi sú með blóma Sól kom, ljómaði, 
brosa nam Til vor úr fjarska', og skamt- 
að skeið Skundar, sem hetja', um mælda 
leið. 

3. Heyr og sjá furðufjöld stórmerkja, 
Er fram náttúran setur þér. Boðar ei 
almátt afarsterkan, Elsku og speki sér- 


viðhald þeirra og forsjón guðs. 35 


hvað þör? Boðar ei eitt og allt, hvað 
sör, Alheims drottin, þinn drottin þér? 

4. Æ! kanntu" af verum ótal sveitir, 
Ögn jafnvel minnstu, daufur sjá Án til- 
finningar? ei svo leitir, Allt þetta 
hverjum komið er frá? „Gef þú mér 
dýrð“, svo hrópar hátt Herrann, sem þú 
fulltreysta mátt. 

5. „Af mínum verkum mig skalt þekkja, 
Minn er himin og jörð, er sér; Mitt er 
almætti', er ei má hnekkja, Æ mun eg 
vera sá eg er; Þinn guð og faðir ei- 
lífð í; Frá upphafi jafnt sem þrotum 
frí. 

6. Grunnlaus eg speki“ og gæzka' er 
æðsta, Guð fagrar orðu, skapari þinn; 
Lífs þíns og sálar hjálpráð hæsta; Hug- 
leið það, stunda vilja minn, Mig elska“ 
af hjartans allri dáð, Og þigg hlutskipti 


2 


í minni náð“. 


Nr. 20; 
Guð við heldur og stjórnar heiminum. 
Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Þökk og lofgjörð þér eg færi, Þér, guð! 


36 II. Sköpun allra hluta, 


heimi' er stjórnar þín; Þeim föður prís 
mér bjóða bæri, bezt sem leiðir fótspor 
mín; Þeim, hvers auga' ei þreytast kann 
Þeirra? að gæta, er elska hann; Föður, 
er líf, ró, fögnuð gefur, Föður, er allt 
gott veitt mér hefur. 

2. Allt þú elskar; alls er fjörið Ást- 
gjöf þín, þér verðug bezt, Annast allt, 
en gefa gjörir, Guðhrædd sál hvað þráir 
mest; Þín til mannsins maðki frá Mild- 
ust gætir alls forsjá; Mildan föður má 
allt finna, Því minnsta' ei náðar synjar 
þinnar. 

3. Lífs míns tæpa telur daga Og trú- 
föst annast forsjón þín; Veizt með réttri 
vigt að laga Og vega gjörvöll lífskjör 
mín; Út eys blessun á minn stig, Örvyri 
hendi seður mig; Fót minn óhult fram 
þú greiðir, Föðurlands til míns að leiðir. 

4. Önd mín kann þig engu leyna, 
Ætíð þú ert henni nær; Hvað eg út vel, 
hugsa, meina, Heyrir og sér þú nær og 
fjær; Athngar, hvort eg elska þig, Er 
ódauðleika sæmir mig, Og hvort dyggð 


viðhald þeirra og forsjón guðs. 37 


eg elska góða, Er mér lög þín heilög 
bjóða. 

5. Eg hvað sæll, ef ást af þinni Á- 
stunda mitt fullt sö geð! Allri eg þá á 
æfi minni Umsjá þína við mig gleð. 
Dag hvern mér þá birtir bert, Hvað blíður 
þú og góður ert; Óforþnta', er aldrei 
dvínar, Eg þá gæzku prísa þína. 


Nr. 21. 
Komið! allt er til reiðu (guðs forsjón). 
Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Alt er til reiðu, komið! kallar Kær- 
leikans guð til sona manns; Hent hverj- 
um lífskjör, heillir allar, Hjálparmeðul 
til bata hans. En þrautir, skyldur, ómak, 
kapp, Svo ætlað sér hlotið fái happ. 
2. Allt var til reiðu, eilíf mildi, Áð- 
ur en heimsins ljós eg sá, Sem gleðja 
mig og græta skyldi, Sem gæta bar og 
við að sjá, Hjúkrun, umönnun öll og lið, 
Mitt unga líf sem þurfti við. 
3. Allt var til reiðu, er árin bættust, 
Umhirðing, tilsögn holl og ráð, Að vél 
eg forðast fengi hættust, Fyrir heims solli 


38 II. Sköp. all. hluta, viðh. þ. og fors. guðs. 


rött mín gáð; Mitt auðmjúkt, námfúst, 
auðsveipt geð Átti vera til reiðu með. 

4. Allt var til reiðu', er inn í stand- 
ið Aldurs fulltíða ganga bar; Með sveita 
brauð, með sæmdum vandi, Með sætu 
beiskt í lífs bikar; En skynsamt, hlýðið, 
þolgott þel Og þakklátt, allt er noti vel. 

5. En vilt mér láta allt til reiðu, Þó 
ellin hruma færist nær; Liðsinni, hjálp, 
og huggun greiða, Heims þó gæða not 
þokist fjær, Eins sem faðir á ungdóms 
stig, Eins gamlan ber og frelsar mig. 

6. Helzt mun til reiðu', er heim skal 
kveðja, Hjálp mér og aðstoð, faðir! þín; 
Hjartað þíns anda huggun gleðja, Þeim 
hrellir, svala, útför mín; Eins og mör, 
þegar mest á lá, Mun þeim til reiðu 
hjálp þín þá. 

7. Allt mér til reiðu eilífð geymir, 
Endurnæringu, ljós og dáð, Ef trúr mér 
boðna hör íheimi Hjálp nýtti, tækifæri 
og náð. Þá skal eg, guð minn! þakka 
þér það allt, til reiðu löztu mör. 


III. Sköpun mannsins og ákvörð. Syndin. 39 


111. 


Sköpun mannsins og ákvörðun. 
Syndin. 


Nr. 22. 
Sköpun mannsins, 
Lagið: Hrópaði Jesús hátt í stað. 
Þú skópst mig, guð minn! þinn að sé, 
Þína mig eign að tjái, Æfi til lofs þér 
alla í té Og þjónustu svo ljái. 

2. Anda skynsaman inn gafst mér, 
Undrandi' að megi eg læra, Hrós það, 
er skepna hver fram ber, Með henni þér 
að færa. . 

3. Allt, hvað um kring mig augun 
lít, Allt þína dýrð mér boðar; Umskipti 
árs, hvert yndi', er hlýt, Allt lokkar 
hana' að skoða. 

4. Hvort tilfinningar ætti eg án Um 
þinn prís, drottinn! þegja, Mín þar cóst 
skylda? og mest er lán, Að mikla? hann 
og fram segja? 

5. Veit þessa skyldu" eg trúr í té, 
Svo trúr láti sem hæfir; Mitt hjarta, 


40 Ill, Sköpun mannsins 


munnur, hegðan sé Heiðrandi þig um 
æfi. 

6. Hver þig heiðrar, þín heldur boð, 
Hann það ei kvelur né þjáir; Krapt og 
lyst mér því gef, minn guð! Grandvar 
þör hlýðni? að tjái. 

7. Hvað oss þú býður, allt gott er, 
Eitt kýs þú vort hjálpræði; Hver sæll 
er því, sá hlýðir þér, Huggun ert þess 
og gæði. 

8. Þeim, guðhræðslu fram gengur braut, 
Af guði, er hélt sér viður, Veitist eins 
lífs í þyngstu þraut Þrek gnógt og andar 
friður. 

9. Loksins, þá reynslu? er lokið tíð, 
Lendir í himna vistum; Að hnoss það 
sæki eg“ ár og síð, Unn mér, ó guð! 
fyrir Kristum. 


Nr. 23. 


, 
Ákvörðun manneskjunnar. 


Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Önd mín ! þú drottins andardráttur! Upp! 
upp vakna, svo lofir guð; Guð, hvers 


2 


verk hann í öllum áttum Öll prísa, þú 


og ákvörðun. Syndin. 41 


vegsama glöð; Þann mig skóp, hans að 
mynd sé ný, Megi hann þekkja, og fagna' 
af því. 

2. Fagur er himin sólum settur, Er 
sör til hástóls drottinn kaus; En himin 
þessi sólum settur Samt er án lífs og 
þankalaus; En mér, leirkeri í hendi 
hans, Hann gaf meðvitund, greind og 
sans. 

3. Inndæl, vegleg, svo undrum sætir, 
Er veröld þessi', af drottni gjör; Hver 
telur skraut og hennar mæti? Hvað eg 
söð fæ, býr yndiskjör, Þó, hve full und- 
ra' er, hve frábær, Hve fögur, sjálf ei 
skynjað fær. 

4. Öndum að eins, einungis sálum, 
Í anda tign er drottinn hóf, Heimar svo 
fagrir helgum málum Herma síns æðsta 
skapara lof; Önd mín gleðst! þig með 
anda hóp Almáttugt drottins „verði“ 
skóp. 

5. Minn guð! af því að eg varð andi, 
Eg hugsað get, og því mín fær Önd 
hugrenningar óteljandi Af tilfinning, er 
sansinn ljær; Margbrotinn. þanka' og 


A2 IL. Sköpun mannsins 


mikill her Magnast daglega“ og fjölgar 
sér. 

6. Eg fæ þeim safnað, saman bundið, 
Og sundrað, bezt sem geðjast mér; Til 
heims og sjálfs míns fæ eg fundið, Frá 
greindur langt sem heimurinn er. Hver 
gaf til ótal iðna krapt, Allt nema guð 
sá hefir skapt? 

7. Önd mína hversu ákaft þyrstir Ept- 
ir sannleika, gæfu' og ró! Það mig völ- 
ar, þó velja! opt lysti, Það vömm, þá 
notið hafði, bjó, Þá veld eg, faðir! því 
meini mör; Mildi einskær, hvað skópstu, 
er 

8. Ó drottinn! hversu dásamlega Dáð 
vilja mínum fékkstu veitt! Æ! mætti 
eg jafnan yfirvega, Hvað elskar mig þín 
gæzka heitt! Æl! að vit bæði og vilji 
minn Væri og allur kraptur þinn! 

9. Þig, guð! þekkja mitt æðst sé yndi, 
Allrar lind fullkomnunar þig! Að strax 
hér sælu stærsta fyndi Stunda gott barn 
þitt sýna mig! Þig herra! og föður ef 
heita má, Hvað þarf eg meir? hvað 
brestur þá? 


og ákvörðun. Syndin, 43 


Nr. 24. 
Allt gjörði hann vel. 
Lagið: Á þig alleina, Jesú Krist. 

Án gjörði minn guð við mig vel, Vott- 
ar það liðin æfi! Hvað ótal um hans 
ástarþel Augljós hún merki gæfi, Ef 
nennti“ eg hygginn glöggt þess gá; Hans 
gæzka löt mig fjöri ná, Hjúkrun, skjól, 
heilsu fæði fá, Fyrir mér sá, Verndaði 
mörgu fári frá. 

2. Allt gjörir minn guð við mig vel, 
Vottar það nálæg stundin; Á hverri spor 
hans ástar tel; Enn er hans sama lund- 
in; Já, allt eins, þó mig hirti hann, Í 
hirting mér, sem faðir, ann; Með böli 
vinna bót mér kann, Burt létta vann, 
Þá mör og heimi hentast fann. 

3. Allt mun guð gjöra við mig vel, 
Vott þess mun eilífð bera; Ást hans 
mér gjörði? að happi hel, Himnesk svo 
yrði eg vera; Hvar synd og böli frelst- 
ur frá Fagna vísdóms og dyggðar má 
Eilífri framför honum hjá, Hans þekkja? 
og sjá Algcæzku' og speki undur há. 

4. þú gjörðir allt og gjörir vel, Guð! 


44 JILL Sköpun mannsins 


við mig hér og síðar; Því skal míns 
hjarta þakklátt þel Þig elska, fúst þör 
hlýða; Fús vil eg bræðra gleðja geð 
Gáfum mér léntum, faðir! með; Gott 
efla, hvarsem getur skeð, Guð krapt fær 
téð Og framkvæmd veikum vilja 180. 


Nr. 25. 
Syndahagur manneskjunnar. 
Lagið: Dagur í austri öllum. 
Enn eg hör standa aumur Und oki synda 
má! Mót þeim berst máttarnaumur, En 
megna' ei sigur fá ; Þú sér, guð, þeim eg það 
klaga, Það hversu' er óljúft mör! Hryggi- 
leg harmasaga: Eg hata ok, samt þó ber. 

2. Meir en öll heimsins mæða Mig 
hrellir, drottinn! það, Að jafnan hlýt eg 
hræðast, Af holdi? og blóði að Tældur ó- 
trúr þér finnist, Tryggð gleymi', er vann 
eg þér, Að stöðugum vera? ei vinnist, Né 
vaxa? í góðu, mér. 

3. Þó við það hvíli? eg huga, Að hjört- 
un þekkir þú; Hvað dupt, það líf gafst, 
dugar, Drottinn! bezt einn veiztú ; Átell- 
is eigi dómi, Ó guð! mætum af þér, Þó 


og ákvörðun. Syndin. 45 


englahrein á oss ljómi Ei dyggð á jörðu 
hér. 

4. Vör ófullkomnir fetum Fram þessa 
lífs á stig; Vorri dyggð verðlaun metur 
Þó vægð þín ástúðlig; Ef hjartað illsku 
grómi Er ljótu hreinsað frá, Manns breyzk- 
leik mildur í dómi Munt ei hart straffa 
þá. 
5. Við sjálfan mig send mör stríða Og 
sigra', ó drottinn! lið; Dag hvern lífs 
bætur bíða, Bresti? æ meir skiljast við; 
Afbrot þá elsku þinni Ei munu skilja 
frá Önd mína! í eilífðinni, Ei síðan blekkt 
mig fá. 


Nr. 26. 

Syndaspilling manneskjunnar. 
Lagið: Nú bið eg, guð! þú náðir mig. 
Hver er eg, sál mín! hver eg er, Minn 
hjartans grunn þá prófa fer? Ól hversu 
marga andstyggð má Eg í míns hjarta 
fylgsnum sjá? Það er spillt, og þess af- 
grunn sér Af því leynir þrátt fyrir mér, 
Og vandaða, sem vera á, Vill ei rann- 

sókn sér þola hjá. 


46 Ill. Sköpun mannsins 


2. Fávizku' að þekkja, finnum vér, 
Fyrsta til vizku sporið er; Þetta spor 
mér að stíga stillt Stórum opt tálmar 
hjartað villt; Sjálfselsku fullt og metnað 
með, Minnst það straffsvert sig þekkja 
röð; Tórun hjá sneiða? og angri vill, En 
eigi brotin forðast ill. 

3. Satt er það, eg finn í mér þrátt 
Enn þá samvizku', er talar hátt; Vitið, 
sem eg í brjósti ber, Boðar enn skyldu- 
þekking mér; Lukt til fulls augað aldrei 
fæ Við ágæti dyggðar sí og æ; Opt geisla 
fyrir blíðum brá Í brjósti mör hennar 
ljóma frá. 

4. En hvað sú birtan of dauf er, Sem 
inndæli dyggðar sýnir mör! Hve sjaldan 
henni frá skilning vinnst Að skína? og 
þrengja í hjartað innst! Í hjartanu fann 
ekkert rúm Of birtulítið þetta húm, Það 
sitt lögmál fyr" sig hefir þrátt, Sem það 
hlýðir helzt of þrálátt. 

5. Dómarinn innra í mér þó, Opt hjart- 
ans raskar værri ró; Hann sakir á mig 
harðar ber; Hræddur eg staðar nema fer; 
Það illa, sem eg að hefst, má Eg ekki 


og ákvörðan. -Syndin. 47 


lengur sæma þá; Full líka á því finn eg 
skil, Að frem eg ei það góða', er vil. 

6. Hræsni, sem óbeit hefi' eg á Og 
hata náunganum hjá, Hennar fæ eg ei 
varast völ, Vinning mér það og sóma 
tel, Ef aðrir mig allt annan sjá, En sjálí- 
ur raunar finn mör hjá; Öðrum því sýn- 
ast að mig ber Annar, en reynist sjálf- 
um mér. 

7. Eg veit heims gæða eign sízt má 
Önd minni sanna gæfu ljá; Þó beiði eg 
þeirra? og brýzt um fast, Að byrði hö- 
gómans fái öðlazt; Eg veit, hvað gott 
og göfugt er, Greind með og viti að 
haga sér, Títt læt þó sansa tómri sætt 
Tilfinning meir, en vitsins gætt. 

8. Við falskt eg löngum gabbast glys, 
Greitt skunda', að. þess ei fari? á mis; 
Jafnótt girnd frek og villan vann Veð- 
hlaupsmark reisa', er að eg rann; Nálæg 
gæði að nýta mér Næsta tómlátur löng- 
um er; því, sem mín leitar, flý eg frá, 
Því, flýr mig, stunda? eg ákaft ná. 

9. Oflátur títt við auðnu plag, Ístöðu- 
laus við þrauta hag; Rósemi leita ró- 


48 Ill. Sköpun mannsins 


laust æ, Rósemi fundið þó ei fæ; Rött- 
ur skyldu margrar af mör Mcó rétti ná- 
unganum ber; En eg vanhelga opt þann 
rött, Öðruvís breyti', en mör er sett. 

10. Sinnar mér skyldu? ef synja vann, 
Sízt tef eg lengi að dæma hann; Og 
allt, hvað við mig afhann braut, Órött- 
ur þegar nefnast hlaut; Ást til guðs 
fýst ei fær mig á, Falslaust náunga góð- 
vild tjá; En af sjálfselsku' og eigin hag, 
Opt lágum, knýst mitt hjartalag. 

11. Héðan fram spretta hræsni' og 
flærð, Hjá hverri, ef var í brjósti nærð, 
Hatur, dramb, öfund, forsvar fann Og 
frek harðúð við náungann. Mín kallan, 
guð að göfga, er; Gjör ef þá köllun 
skoða fer, Hversu mikinn á minni þá 
Má eg skyldu brest finna“ og sjá. 

12. Í náttúrunni eg ótal finn Undur, 
sem vildi skaparinn Um hann fræðarar 
yrðu? oss hér; Opin liggja þau fyrir mér; 
En eg þeim eyra ekki ljæ; Af þeirra sjón 
hvað ráðið fæ Um makt guðs, speki og 
gæzku geð, Gríp eg skilningnum einum 
með. 


og ákvörðun. Syndin. 49 


18. Hjartað þar kemst við ekkert al, 
Ekkert samvizkan, dauf er svaf; Mér 
eins ókunnan eptir eg finn Einn guð, 
drottin og föður minn. Hann gefur svo 
mikla gæfu mér; Gæzku hans þeirri 
hvort eg ver Til heilla mér, og alúð á 
Æ legg, að henni mætti! eg ná? 

14. Neil en misbrúkun margri með 
Mitt tíðum aptur lukti' eg geð Því meir 
fyr" ást og þökk við hann. Þrátt mér 
skilningur segja vann, Að æðsta góða, 
óst lífs traust Alföðurs náð sé vafa- 
laust, Og samvizku hlaði! eg sektum á, 
Ef sæki meir manna', en hans ást ná. 

15. Og þessa andar auðnu þó, GEðsta 
sem heill og tign mör bjó, Ó guð! burt 
gefa á mör varð Opt fyrir barnalegan 
arð, Gum fyrir heimsins gjör-fánýtt, Girnd 
fyrir, sem mig kvaldi títt, Fyrir hégóma 
fánýtt glys, Fyrir alls ekkert, minna 
en fis. 

16. Guð drottinn heimsins æðstur er, 
Æ honum treysta skylt er mér; En hve 
nær skyldu hylltii eg þá, Hjálp hans ör- 
uggt svo treysti á? Ýmist mitt skalf af 

3 


50 III. Sköpun mannsins og ákv. Syndin. 


ótta brjóst, Ýmist það mótgangs skyldi 
þjóst' Fulltraust hrinda, og fannst mér 
hjá, Fulltraust var eitt mér sjálfum á. 

17. þessi er hjarta mannlegs mynd; 
Hver mun þess spjöllum valda! og synd? 
Það kom, ó guð! frá þinni hönd Þessi 
sízt vóleg flækt við grönd. Af eigin völd- 
um verðleik sinn Vanvirtan hefir maður- 
inn; Hans vit, eins og hans hjarta hér, 
Hvorttveggja fallið reynum vér. 

18. En svo sem spilling er vor ljót, 
Of veikt megn til að vinna? oss bót, Þá 
hindrar guð þó hættlegt böl, Hjálpar vill 
meðöl oss sé föl, Oss lætur boðast orð 
sitt blítt, Er oss fær kröptum nýjum býtt; 
Birtu skynsemi bezta ljær, Banvæn saur- 
indi af hjarta þvær. 

19. Og þú vilt krapti þessum mót Þig, 
maður! setja ill með hót; Hann sig dag 
hvern fram býður bezt Blítt þér, en þú 
verst honum mest; GEðstu lukku óverð- 
an vill Virða þig sjálfan þverúð ill. 
Þekk guðs náð; komin þenk að er 
Þín heill enn undir sjálfum þér. 


— 


IV. Endurlausnin. 51 


IV. 
Endurlausnin. 


Nr. 27. 
Kristí holdtekja. 

Lagið: Mildi Jesú! sóm manndóm tókst. 
Þakklát með lotning lypti sör Lystugt 
vor sál í hæðir! Kærleikans guð! þig 
göfgum vör; Guðs. son er vort lofkvæði ! 
Þökk sö föður, sem þig oss gaf! Þér sé 
prís, er komst himnum af, Að. vort yrðir 
hjálpræði. 

2. Hvað heit guðs föður-ástin er! Að 
mannkyn tapað græði; Hans son einget- 
inn hold vort ber; Hans líf vor vegna? 
út blæðir; Þér kristnir! sem hans eruð 
eign, Upphefjið, syngið nafn hans tign; 
Dýrð guðs hefjist í hæðir! 

3. Lastvör hegðan hann lofa kann Lof- 
söngum yðar betur; Þann heiður kýs 
hann; þetta hann Þakklæti kærast met- 
ur; Hver, eins og Jesús, ástsemd með Ann- 
ast nauðstadda bræður rðð, Verða þökk 


goldið getur. 
9 


52 IV. Endurlausnin. 


4. Er sá kristinn, sem ástgjöf þá Ei 
elska? og meta hirðir? Þigg hans hjálp- 
ræði, hlýðni tjá Honum, svo líkur yrðir; 
Guð þekkir sína; hver sem hér Honum 
líkt geðfar temur sér, Guðs barn er, gjöf 
hans virðir. 

5. Athvarf og huggun hans er nafn, 
Þeim hlýðni stunda? og tryggðir; Hans 
endurleystra lofi! hann safn! Líkn hans af 
nemur hryggðir. Um eilífð dýrð sé, drott- 
inn! þér! Drottinn! víðfrægjum kristnir 
vér þinnar guðdóms gæzku dyggðir. 


Nr. 28. 
Sama innihalds. 

Lagið: Nú kom heiðinna hjálparráð. 
(Guð efndi heit sitt, göfgið hann! Guðs- 
son eingetinn heimi! upp rann, Ástvin 
blessaður Adams kyns, Ímynd og ljómi 
föðursins. 

2. Maður hann varð, atðvirti sig, Ver- 
öld syndara! fyrir þig; Svo þig frelsti 
frá synda neyð, Son guðs varð hlýðinn 
allt í deyð. 

3. Ráð hins eilífa rættist hér; Hvað 


IV. Endurlausnin. 53 


rík af mætti náð hans er! Tigni hver 
manna tunga' og önd, Tilbiðji, undrist, 
prís? öll lönd! 

4. Gegnum miðnættið blinda brýzt 
Bjart ljós og heimi? í lífgjöf snýst; Jörð 
dimmri', er þoldi blindleiks bann, Birt- 
ing þá fyrst, svo dagur rann. 

5. Guðs ljóss frá Zíon skærást skin 
Skín og upp birtir allt mannkyn; Frá 
sólarrisi seturs til Söngva hjálpræðis 
hljóma spil. 

6. Stallar skurðgoða steypast nú ; Stöð- 
uga guði? og Jesú trú Ættir heims sverja 
yzt við höf, Í ótal tungum mikla? hans 
lof. 

7. Frá himni kemur herrann senn, 
Hús sitt upp fylla sjálfur enn Með dýrð 
síns hróss og heiðurs fer; Hann nálg- 
ast. Búnir söuð þér. 


Nr29: 
Endurlausn mannanna fyrir Jesúm. 
Lagið: Hrópaði Jesús hátt í stað. 
Svo elskaði guð sekan heim, Að sinn, 
hjálpræði? að færa, Son frjálsri af mildi 


54 IV. Endurlausnin. 


sendi þeim! Sjá, hversu' hann hafði" 03s 
kæra! 

2. Allt, hvað líknarfullt eilífð frá Á- 
lyktað ráð til heilla Oss hafði, speki hans 
rðð há A hentum tíma fylla. 

3. Mitt hjálpráð! eg gleð mig í þér; 
Mitt hold réðst á þig taka; Hvað brest- 
ur mig? guð með er mér, Mig hver þá 
kann ásaka? 

4. þér, son hins hæsta', er heimi náð 
Og hjálpráð afrekaðir, Eins mér frið- 
gjafi? ert orðinn, ráð, GEðst hetja, krapt- 
ur, faðir! 

5. þú ávannst, drottinn! allt það mér, 
er mín sálarheill krefur; Ljós mér, frið- 
þæging, líf af sör Lausn mín og hugg- 
un gefur. 

6. Auðlegð rík skortur er mér þinn, 
Angur mitt kvöl þín græðir; Dýrðar- við 
þjónsmynd þína! eg finn Þrotlaus, minn 
Jesú! -gæði. 

7. Lof guði', hans syni lofgjörð sé! 
Er líkn oss færði slíka! Heiður lát, engla 
hirð! í tö! Hann göfga, sál mín! líka. 


ot 
Gt 


IV. Endurlausnin. 


Nr. 30. 

Huggun af vorri friðþægingu. 
Lagið: Hver sem að reisir hæga byggð. 
(Guðs sonur, hann mín helgan er; Hvað 
vill sál skelfda græta? Hörðu þó lög- 
mál hóti mér, Hann leið, fyr mig að 
bæta. Hör er guðs sonur; hræða kann 
Hróp fordæmingar aldrei þann, Hvers 
sekt guðs son vill mæta. 

2. Ef mergðin glæpa safnar sér, Saurg- 
aða önd að hrella: Guð elskar mig, upp: 
gefur mér; Gegn mér hver dóm má fella? 
Brot hóta glötun, heimta deyð: Hér er 
guðsson, sem fyr? mig leið, Lét saklaus 
lífi út hella. 

3. Mín vegna, vegna mín hann dó; 
Eg vann til drottins reiði; En satt er 
það um eilífð þó, Að sætti mig hans 
dauði! Eg trúi! á hann og uppgjöf finn; 
Ekki fyrir mig, þrælinn sinn, Forgefins 
drottinn deyði. 

4. Ó guð! styrk mig, þess eins eg bið, 
Að hata, það þú hatar, Og minn drottin 
og ástvin við Aldrei tryggðum að glata! 


56 IV. Endurlausnin. 


Sakir hans elsku sál mín nú Sverji í 
helgun honum trú; Óhult sú ein er gata. 

5. Þitt fullting á míns frelsara stig 
Fram leiði göngu mína; Grandvaran, fað- 
ir! gjör svo mig, Að gjörist viss um náð 
þína; Syndagirndina sigra! í mér, Svo 
skal um eilífð lofgjörð“ þér Sál helguð 
Íæra sína. 

6. Bænheyr mig! sjálfur bauðstu mér, 
Með bæn til þín að leita, Af synd þá 
angruð sál mín er; Sjá, með bæn eg þín 
leita, Og beiðii um styrk, mitt bjarg! frá 
þér; Byrg ei þitt andlit fyrir mér; Enn 
kanntu mér aðstoð veita. 

7. Að hata, það þú hatar, þér Hefi? 
eg, minn guð! eiðsvarið; Á dyggða vegi' 
ef þrótt minn þver, Þú glæð rjúkanda 
skarið! Skeiki eg, æ! þá annast mig, Og 
viðhald mér á þínum stig; Annars eg 
orka? ei parið. 

8. Ó guð! eg mun þitt andlit sjá Eptir 
stund reynslu minnar, Fullkomnari víð- 
frægi' eg þá Forprís miskunar þinnar; 
Eg þreyi' ókvíðinn: þú mér hézt: Á 


IV. Endurlausnin. 57 


þinn son hver trú hefir fest, Eilífan frið 
skal finna. 


Nr. 31. 
Heilsusamleg yfirvegan Jesú pínu. 
Lagið: Kær Jesú Kriste! 
Al! títtu hann líða, Laga? í blóði. sín, 
Biturt hel bíða; Bjóð honum, sál mín! 
Þökk af hreinum huga; Hann, guðs ein- 
getinn, Hvað öflug yfirbugar Ást við manna 
kyn! Hver það veita vinur kann, Er veita 
hans heitust ást upp fann? Hann deyr, 
sveitist, syndarann Svo guðs gjöri að vin. 

2. Hvað döpur dundi, Dýrsti ástvin! 
þig Yfir eymda stundin! Ó! hvað geysi- 
lig Brjóst þitt byrði þjáir! Af benjum 
streymir foss; Hver dropi', er drjúpa ná- 
ir, Drýpur huggun oss. Hver einn vott- 
inn hátt fram ber, Hvað heit sé drottins 
ást á mör, Og sá að sprottinn ást af er, 
Er þú líður, kross. 

3. Svo varð að vera, Þú vildir píslum 
þjást, Að mér opinbera GEósta föður ást 
Þinn dýrstur dauði mætti; Dauði þinn 
mér er Gleðilind, grið og sættir Við guð 


58 IV. Endurlausnin. 


innsiglar mör; Svo víst sem gaf minn 
guð út þig Gæzku af í fórn fyrir mig, 
Svo traust án vafa vottar sig Hann vilji 
mér heill með sér. 

4. Eign þín og arfi Eg orðinn, guð! 
er nú; Að því athvarfi Mín örugg hníg- 
ur trú; Þó þraut hör kannað, þó gist 
fái eg hel, Ómögulegt er annað, En mér 
líði vel. Í hjarta? innst föður fæ eg söð, 
Þó farist röðull hauðri með, Um eilífð 
stöðugt ástargeð Eg mér drottins tel. 

5. Sú, þig kramdi, kvölin Og krossins 
dauði mér Bót er við böli, Býr dýrð æðsta 
þör; Þitt orð, sem á eg byggi Athvarf 
mitt í neyð, Þar af styrking þiggur, Að 
þú leiðst bitran deyð. Þú leiðst sak- 
laus; saklaus vann Sæmd meðtaka; bar- 
áttan Sízt þó makleg særi hann, Sá ei 
heli kveið. 

6. Dýrst dæmis æði, Drottinn! kenn 
mör þíns; Tært sé tignarklæði Tryggð 
grandvör lífs míns! Áfúst eyra þinni, 
Ástvin! raust eg býð; Hvað þitt orð mör 
innir, GEfi fús og líð; Hver hefir unnið 
meir til mín, Mildibrunnur! en elskan 


IV. Endurlausnin. 259 


þín; Þökk frá grunni:þessum hrín Þekkust 
hlýðni blíð. 

7. Eg af þér læri Að ala“ ei heiptar- 
glóð, Herrann hógværi! gegn haturs- 
manna þjóð; Stjórn guðs mögla' ei móti 
Á mínum kjörum hör, Þó slóð þröngva 
hljóti Þreyta', er opt við ber; Þá slóð 
kanna þyrna fékkst, Þá tilranna dýrðar 
gekkst; Þér eptir anna því mér tekst, 
Að þinn lærisveinn er. 

8. Andláts eg ei kvíði Ógn við heljar 
döf; Blítt þú, ástvin blíði! Blundaðir 
líka í gröf; Fold, þá fer eg héðan, Fela 
ösku má Mína, hels á meðan Mig 
nótt fellur á; Guðs, er endurgaf líf þér, 
Góðu hendi mjög hægt er, Steini benda', 
er bezt hent sér, Burt gröf minni frá. 

9. Þökk písl mót þinni Þigg, lausnari! 
al mör, Er ást með sinni Auðmjúku 
fram ber! Í kór engla skæra Þá önd 
þig göfgar mín, Lof skal fegra færa 
Frelsuð nafni þín! Feginn sóma færir 
þör Þá fögrum rómi bræðra hver; Þeim 
samhljómar himna her Heiður, er aldrei 
dvín. 


60 IV. Endurlausnin. 


Nrsið2 
Kristí orð á krossinum. 

; Lagið: Jesú! þínar opnu undir. 

Önd mín stund nær á þá minnist, Er 
þú, Jesú! fyrir mig dóst, Og mér deyð 
og und með þinni Eilíft líf og hjálpráð 
bjóst, Og hvað þitt ástríkt hjarta kvað, 
Helið fyr en sprengdi það: Auðmjúkt 
bið eg: „æ mig laga, Að sem þú mér 
gæti eg hagað“. 

2. Fjandmönnum þú friðar biður, Nær 
feikna kvöl og spott þig hrjá; Óvin lát 
mig allt eins viður, Og þú, sáttfúst hjarta 
tjá! Tjá þeim gott, sem móðga mig, 
Málin leggja undir þig; Sómann mesta? 
og sælu virði, Sem líkastur þér að yrði! 

3. Míns til andláts efstu svifa Um- 
bót fresta lát mig sízt! Þig að elska 
lát mig lifa, Líkn þín man þá til mín 
víst; Mín til hugsa munt við hel, Mér 
náð gefa' að deyja vel, Og huggun gleðja 
þeirri, eg þreyi, Þér eilífa að vist með 
eigi. 

4. Heims ginninga hættur glossi Hept 
skal mína sál ei fá; Inndæl þínum undir 


IV. Endurlausnin. 61 


krossi Og auðveld skyldan verða má; 
Hrellda! að gleðja, leggja lið Lítt stödd- 
um, þinn kross eg við Vil dýrsta' af þínu 
dæmi læra, Og dáð með hrelldum stoð 
að færa. 

5. Æ! kvöl þína þekkt hver hefir? 
Þú kallar: „minn guð! minn guð! Æ! 
því mig þú yfirgefur?“ Æ! mig huggar 
þó þín nauð. Önd þá stynur efstu? í 
neyð: „Yfirgef mig ei, minn guð!“ Kvak 
mitt efsta hans mun heyra Hjálparfúst 
og náðugt eyra. 

6. Þú vanmættis þorsta sárum Þjáist; 
6, hvað beiskri pín! En þér fjandmenn 
edik báru Að svölun í píslum þín; Líkn 
mun til mín líta þín, Því leiðstu þorst- 
ann vegna mín; Þá hinzti kvíði? og 
þorsti þjakar, Þú munt svala? og að þér 
taka. 

7. En þá dauðans dúr að sígur, Dýrst 
þér fullting veitist það; Loks að hjarta? 
er höfuð hnígur, Þú hrópar: „það er full- 
komnað! Faðir! mína fel eg önd Föður- 
lega í þína hönd!“ Vær og glaðvær var 


62 IV. Endurlausnin. 


þinn dauði; Til vistar heim þú fórst 
hjá guði. 

8. Loks af guði líka senda Lausnar- 
stund mun nálgast mín; Þá hrópa' eg: 
„nú er öll á enda Eymd“, og fel þér 
sálu mín. Og þú heyrir efst mitt kvein; 
Að eilífu mín græðir mein; Leiðir mig 
frá lífsins mæðum Í ljóss fögnuð með þör 
á hæðum. 


Nr.:33. 

Jesús deyr á krossi fyrir syndarana. 
Lagið: Jesús Kristur er vór frelsari. 
Orþjáður vorðinn að ná fölum Af písla 
þunga? og dauðans kvölum, Látinn á 
krossi lausnarinn þó Loksins í gröf nam 

finna ró. 

2. Æ! heilög brjóst mitt hryggð gagn- 
tekur; Hvað skal eg segja? eg stórsekur! 
Á mitt einungis brjóst eg ber Með blygð- 
un, drottinn! fyrir þér. 

3. Þú elskar mig; æ! því hin kalda 
Þig yfir písla geysar alda! Líf fyrir mig 
út leggja? ert fús, Lausnari? einasti minn, 
Jesús! 


IV. Endurlausnin. 63 


4. Ó kóngur cðsti endurleystra! Ör- 
uggt í dauða" eg vil þér treysta; Í trú 
auðmjúkt eg tilbið þig; Tryggð þín vann 
þetta' og allt fyrir mig. 

5. Þín grunnlaus guðdóms gæzka að 
hafi Gefið út líf, svo hverfi vafi: Miskun- 
ari! þín mildi kvað Með valdi: „það er 
fullkomnað !“ 

6. Verk háleitt, heilagt hins alvísa ! 
Hans vil eg ráð með auðmýkt prísa; 
Hann, sá sem upp mitt hjálpráð fann, 
Hann mör það síðar skýra kann. 

7. Sá, sem hör lézt, nam liðnum vísa 
Til lífs alvaldur; þeir upp rísa; Höfðingja 
lífs því auðvelt er Eins leysa dauðans 
bönd af sér. 

8. Eg vil því dauðans dal án kvíða 
Dimman í gegnum fara' á síðan; Ég á, 
minn Jesú! að þakka þér, Það hann til 
lífsins braut er mér. 

9. Eg vegsama þig, virzt mig reyna, 
Virzt rannsaka, hve eg það meina; Já, 
alskyggni! þú þá sér þökk, Þér færir í 
hljóði önd mín klökk. 

10. Innrætt sé, faðir! öndu minni, 


64 IV. Endurlausnin. 


Að aldrei gleymi! hún miskun þinni! Æ! 
svo lengi sem eg er til, Ast þína? eg, 
guð minn! prísa vil. * 


Nr. 34. 
Jesús upprisinn frá dauðum. 
Lagið: Mitt hjarta! því svo hryggist þú. 
Vor guð, vor hæsta heilsugjöf, Herrann 
Jesús upp reis af gröf! Lof guði! lífs er 
hann! Sízt herfang grafar verða vann, 
Með veg sigrara' af dupti fram rann! 

2. Trúlega? hann efndi, hvað hann hét, 
Hann fyr en lífið fyr? oss löt: „Fyr daga 
en fyllið þrjá, Lífs mig skuluðllitið fá“ 
Lausnarinn batt enda þar á. 

3. „Eg lifi“, kvað hann, „líka þér 
Lifa, trúaðir! skuluð með mör; Eg kem; 
mín kallar raust: „Þér dauðu! segið við 
legstað laust; Til lífs mér fylgið, sem er 
þrotlaust !“ 

4. Öll mun Jesús sín efna heit, Upp 
reis sjálfur frá dauðra reit; Lazaro líf 
nýtt gaf, Er í dauðans dupti svaf. Drott- 
inn heitum sízt bregður af. 

5. Hann hefir dauðans afli eytt, Eilíft 


TV. Endurlausnin. 65 


hjálpræði ljós í leitt; Oss því afreka 
vann Óforgengileik farsælan, Farsæld lífs, 
er þrjóta ei kann. 

6. Lof sé guði! sem lausnari minn 
Líka' eg blund stuttan að eins finn, Lík 
kvöldstund lítur mig; Að morgni upp- 
risa yndislig Aptur vekur. Guð prísa' 
eg þig! 

7. Mig drottins umsjá, dauðans nótt 
Dimm meðan vefur, geymir rótt; Hann 
foldar faðmi í Öll mín bein ver amafrí, 
Unz hann sjálfur birtist á ný. 

8. Hans til mín leiðir máttug mund 
Mér eins hjartkæra hels í blund; Vér 
ásamt vaktir þá Í hans ríki inn munum 
gá; Ó guð! hve sæll dagur er sá! 

9. Ei skal því dauðans óttast stríð, 
En fagna" heldur burtfarartíð; Biðleika 
í trú, sem ber, Unz raust, þess skóp mig, 
skipar mör: „Skeið er runnið; blunda 
nú hér“. ; 

10. Veittu mér að eins trausta trú, 
Til góðs kapp stöðugt verki sú; Þá engu" 
eg kvíða kann; Ekki til dóms upprisan, 
Eg þá við skil, hræða mig vann. 


66 IV. Endurlausnin. 


11. Heimt, drottinn! þér nær þykir 
mál, Þessum frá heimi mína sál; Mig 
leið þá mildur inn Þér við hönd í him- 
ininn, Heyr kveinstaf og bænheyr þú 
minn. 


Nr. 35. 
Páska-sálmur. 

Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni, 
Að frívilja út það gef eg, Enginn líf mör 
tekur frá; Út það leggja einn vald hef 
eg, Aptur mér það gefa má; Af því fað- 
irinn elskar mig, Að óneyddur geng dauð- 
ans stig, Legg út líf og læt mig pína, 
Legg það út fyrir fjandmenn mína. 

2. Í minni djúpu læging lýttur Láði 
blindu hneyxli' eg var, Hýddur, smáður, 
hrákum spýttur, 'Hnepptur á kross, þann 
út eg bar; Þungt nær útkljáð þetta? er 
skeið, Þá mun mannsins syni', er leið, 
GEðstum guðs ei ætlað Kristi, Að hans 
holdið rotnun gisti. 

3. Sig fyrst lægði? hann sjálfur niður, 
Sjálfur guð mun hefja hann. Ljúft eg 
dey og líð fyrir yður, Líka upp rísa mun 


sm 


IV. Endurlausnin. 67 


síðan. Á dag þriðja eg fram gá, Alla 
krossins smán af má Mun, önd taka apt- 
ur mína, Eins og guðsson mig auðsýna. 

4. Eg vil sjá yður aptur, kætizt! Aptur 
með sigurheillum sjá, Míns að föður ríki? 
innrætist Og ráð hans yður skiljist há, 
Fræða yður og anda minn Yður senda 
fyr" heitinn; Mig frá dauðum vakinn vera 
Vitni skuluð þér mör bera. 

5. Gangið, heiminn heilan fræðið, Að 
heitið eg sé kvinnu sáð: Heitið Abra- 
ham háleitt sæði, Hetjan, fyr sem um 
var spáð. Hver á guð trúir, trúir á mig; 
Teikn gjörið, sem háleitlig Votti, mér allt 
vald veitt hafi faðir; Vígið mör fólk með 
skírnarbaði. 

6. Berjizt mína fyrir fræði, Fagnið, nær 
yður píslir hrjá; Englar hvorki skulu nö 
skæðir Skilja? heims drottnar yður mér 
frá; Af mönnum hatur, meingjörð, smán 
Munuð þola? og lífsins rán; Þó skal völd 
og hrekki hinna Háleit yðar fræði vinna. 

7. Heill vor, drottinn! hún hefir unn- 
ið, Heims um lönd öllsigrar enn; Sann- 
ar, að orð þitt svíkja! ei kunni, Sannar 


68 IV.  Endurlausnin. 


að þú sört upprisinn; Kross, sem á varst 
hafinn hör, Í hátign nú umbreytir sör; 
Þú með dýrð af gröf fram gengur, Graf- 
ar er því misstur fengur. 

8. Hataður læging harðri! í þinni Háði 
fyrir varðst og spö; Vottaðir þó í sama 
sinni, Sönn guðs hátign í þér sé; Við- 
bjóður leizt veröld sá Vera kross, er 
leiðstu á; En þá dyggð má æðsta segja, 
Óvina fyr velferð deyja. 

9. Þitt var af heimi? ei þessum ríki, 
Þinn ei lofstír manna hrós; Í hreinni ást 
varst hetjulíki, Í helgri kenning guðlegt 
ljós. Í auðmýkt mikill, af synd hreinn, 
Allt til krossins hlýðinn einn; Bræðra' 
umlíða brot og veiki Blíðs var Jesú 
mikilleiki. 

10. Þú hneigst á krossi; hvort var 
kraptur Hár ei guðs þér veittur þó? 
Hver leiddi dauða lífs til aptur? Lúta 
bauð hver vindi? og sjó? Hver löt verða 
úr vatni vín, Veitti' heyrn daufum, blind- 
um sýn? Hverjum laut skari illra anda? 
Oss frá guði þú komst til handa. 

11. Kross þíns eigi kalls né spottið 


IV. Endurlausnin. 69 


Kann nöð smán nú villa mig; Þú ert minn 
guð, þú ert minn drottinn, Upprisinn því 
veit eg þig. Hjálpráð eg þig og athvarf 
á, Öruggt vígi er drottinn sá, Máttugt 
orð hvers mér án efa Mun líf eilíft síð- 
an gefa. 

12. Oss við guð í ætt þú færir; Arfi 
himins verð eg nú; Þá von hjá sér þjón 
þinn nærir; Í þessari vil eg deyja trú. 
Eins og þú ert upprisinn, Eins eg, drott- 
inn Jesú minn! Á efsta degi upp mun 
rísa, Og eilíflega nafn þitt prísa. 


Nr:'36:19 
Páskakvæði. 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 

m dauða fjallsins dimmar álfur Dýrð- 
légri" en engla ljóma brá; Því herrann 
Jesús hör var sjálfur; Honum skein lífs- 
ins króna á; Himneska brjótast hetjan 
rðð Heljar frá byggðum sigri með. 

2. Her sínum breyzka', er hræóðslan 
felldi, Hann dreifðum endursafnað fær; 
Sókn hans endast með sigurs veldi; Sig- 
urstöng hans um eilífð grær; Og synd 


70 IV. Endurlausnin. 


og hel með ópi stá Og titra, gröf því 
brauzt hann frá. 

3. Hver kraptur drottins helgum hnekk- 
ir? Hver arm hans öflgan fjötra má? Ó- 
vina spjár hann heipt og hrekki; Hold 
hans skal aldrei rotnun sjá; Hver vin 
flutti? öðrum fögnuð þann: „Vér fengum 
séð hann; lífs er hann“. 

4. Þú lifir, drottinn! og tókst aptur Oss 
tilgóðs lífið þitt á ný; Annað „verði!“ 
bauð alvalds kraptur; Eilíft hrós fær þitt 
nafn af því. Eilíf náð fökk þig ofan 
sent, Aflþrot dauðans þú hefir kennt. 

5. Þú lifir, drottinn! vör þar viður 
— Vér, sem dýrð þína? ei fengum sjá, — 
Glaðir finnum : oss frelsi? og friður Fenginn 
er; braut, sem ganga á, Sýnd; brautin, 
er þú sjálfur rannst, Sem guði trúr til 
dauða fannst. 

6. Þú:lifir, drottinn! oss þinn andi Að- 
stoði, lífgi dáð og megn! Þú lifir, drott- 
inn! þín hönd standi Þróttug óvina flærð- 
um gegn, Og sigri? í brjósti lasta lyst, 
Lyst himins svo það upp fyllist! 

7. Þú lifir, drottinn! lát oss læra Lifa 


IV. Endurlausnin. #29 


sem orð þín kenna skær, Samhljóðan líf 
þá er og æra, Yndis- þá dauðinn -blund- 
ur vær; Við sálarfrið og von á þör Vér 
þá himininn smökkum hér. 

8. Herrann Lifir, fold hrósa sigri Him- 
ins blítt náðargeislum stráð! Guðs við 
líf hans skín gæzka fegri, Gnægsta finnst 
í hans orði náð! Farsæl mannkind! stig 
fram gakk þann, Frelsarinn þér sem greiða 
vann. 

9. Um dauða fjallsins dimmar álfur 
Dýrðlegri? en engla ljóma brá; því herr- 
ann Jesús hér var sjálfur; Honum skein 
lífsins króna á; Himneska brjótast hetjan 
röð Heljar frá byggðum sigri með. 


Nr. 37. 
Kristí himnaför. 

Lagið: Í dag þá hátíð höldum vör. 
Söng guði frelstir syngið hátt! Sitt verk 
hann leiddi? á enda; Heimskringlan því 
við kveður kátt, Krýndur dýrð son guðs 
venda Af frelstri jörð til föður vann, 
Fagnandi' inn tekur himin þann, Er guð 


12 IV. Endurlausnin. 


frá gjörði? hann senda, Að seka frá synd 
leysti? og þrá. 

2. Á jörð þá hafði hann ljós í leitt 
Líf og eilíft hjálpræði, Braut oss til föð- 
ur birt og greitt, Og búið sálum næði, 
Fyrir oss saklaus líf út lagt, Lausnari 
vor síns föður makt Á hægra veg fer í 
hæðir, Eignast dýrð þá, ei skýra má. 

3. Hans er allt vald á himni og jörð, 
Heill nam hann oss ávinna; Hver trú og 
hlýðni hans tör við orð, Tjón andar skal 
ei finna; Hann við guð sætti sekan heim, 
Sigrar spillingu manna? í þeim Meir en 
mannvit kann inna, Hans ást þar á ei 
þreytast má. 

4. Sem nú afrekar yndiskjör Ofor- 
gengileg mönnum, Vegsemd og dýrð á- 
vinnur sör Við það með rétti sönnum; 
Drottni, réttlátir! hrósið hátt, Hans nafn 
víðfrægið, göfgið þrátt! Þökk hjartans 
þýða honum Æ skyldugt er að fær- 
um vér. 

5. Í honum sælir erum vör; Orð hans 
er já og amen; Og drottinn guð vort 
athvarf er; Af yður drottni samin Sé 


IV. Endurlausnin. AÐ 


prís, þér frelstu! frómir menn Fagurt 
hann allir göfgi senn! Lolgjörð sé fögur 
framin Hetju, sem hér til himins fer. 

6. Eins og á skýi upp hann fór, Apt- 
ur svo nam hann koma Í dýrð, sem herra 
alheims stór, Alla veröld að dæma. Hver 
sem frelsara firrtist sinn, Firrast mun 
hann þá dómarinn, En hinum heiður 
róma, Er heiðra hann í heimi vann. 

7. Huggun trúaðra! er hann að sjá, 
Hans elsku fagna' á síðan; Skylda' er 
trúaðra! að treysta' hann á, Trúlyndir 
honum hlýða. Honum með dyggð að 
helga sig ; Herra! hvers stjórn er eilíf- 
li, Náð á náð ofan blíða Gef oglíf vér 
þiggjum af þér. 

8. Mér villtum sauð á villustig Vísar 
þú. braut á rötta. Ljúft ástarráð þitt 
leiðir mig; Líkn þín mín brot útslétta 
Virðist; mig heims af þessa þræl Þjón 
þinn gjörðir, hvern eilífð sæl Sjón guðs 
skal síðar metta Í dýrð þér hjá eymd 
leystan frá. 

9. Hvað eru metorð heimsins smá? 
Helzt rýr þau kristnir finna, Nær heiður 

4 


74. IV. Ænduriausnin. 


og vegsemd vefur þá; Völd heims hvað 
snauð má inna, Fyrst kennimann og 
konung þú Kannt fyrir guði, minn Jesú! 
Hvern gjöra þegna þinna? Þann með 
þeim veg eins öðlast eg. 

10. Heimsins lausnari! þökk sé þér, 
Þitt leiddir verk á enda! Fólk hans, 
kristnir menn! fögnum vér! Frélsarinn 
hæð í venda Dýrðlegur jörð réð frelstri 
frá; Föður hægri hönd situr hjá, Líknar- 
fús lifir án enda Og ríkir þar til eilífðar. 


Nr 38. 
Lausnarans dýrð að loknu endur- 
lausnarverkinu, 
; Lagið: Sælir eru þeir allir nú. 


Ú heims frelsari! hjálpráð mitt! Hér er 
þrekvirki" albúið þitt! Burt synda bölvun 
snúið; Oss hlotnast blessun öll þín má! 
Upphef þig! hef þig dupti frá Við þrek- 
verk þitt albúið!  Himneski ; sigurherra! 
nú. Hlýðni þín umbun fékk og trú; Eptir 
tár og písl þína Í augsýn himna allra 
röð: Eðstri dýrð himins ljóma með Þig 
guð, þinn guð, að krýna. 


IV. Endurlausnin. 75 


2. Öll himna portin opna sig; Engla 
herskarar móts við þig Eins og regn ofan 
streyma, Fagnaðar söngva að færi þér; 
Fúsir þig konung hylla sér; Fagur-söngs 
hefja hreima; Öll Seraphíma háleit hirð 
Með hörpuslætti þína dýrð Víófrægja fögr- 
um hljómi; Ný ljóð samstillir himna her, 
Heyrð aldrei fyr, til æru þér Allir með 
einum rómi. 

3. Hátignarljóma lauguð í Líða' um 
kring sigur-vagn þínn ský Ofan, þá á- 
fram brunar; Þinna ástmenna', er þetta 
sjá, þör framkrjúpandi lotning tjá, Ást 
þú blessun umbunar; Hugsvölun veitist 
hrelldum nú, Hjörtun tilbeiðslu fyllir þú; 
Sorg verður sigurkæti; Sá guð, af hverj- 
um sendur ert, Sjálfur þér móti tekur 
bert Í sigurhróss æðstu mæti. 

4. Árnaðarmaður! upp til þín Eg lít; 
í hljóði tárin mín Þig, víst því veit, til- 
biðja, Að þér sá breyzki þóknast kann, 
Þig hér. í dupti? er biðja vann. Þótt 
engla helg sé iðja Þér lúta! og prís að 
ljóða þinn, Lofsöngvar þeirra hærri? ei 
minn Veikan lofkveyk fá kafið; Þökk í 

AX 


76 IV. Endurlausnin. 


mör glædda þú munt sjá; Þeim hönd- 
um ásján snúa' ei frá, Er hef eg til þín 
hafið. 

5. Líf og dáð. minni léna trú, Að 
lypti á öflgum vængjum sú Hátt yfir 
heim, jörð, tíma, Drottinn! sér upp í 
dýrð til þín! Er dauða þínum með og 
pín' Frá hels mig leystir líma! Þú, hvern 
tilbiðja himin og jörð, Hvers verk sú 
mikla' er friðargjörð, Að sekum sáttir 
bjóðast; Þú anda stýrir eilífur! þú allra 
heima konungur! Minn ástvin, minn ert 
bróðir. 

6. Í dýrð munt: koma aptur um síð; 
Ó kom Messías! frels þinn lýð, Í reynslu 
standi? er stynur; Trú þeirra" opt eptir 
þráir þér, Að þú af himnum birtist sér 
(Eóstri? í vegsemd sem vinur. Ótal engl- 
anna þúsund þá Þig fagurskýja vagni 
á Yfir himna hæðir færa; Þá allra, þig 
sem þreyðu, tár Þerrast til fulls um ei- 
líf ár; Snýst gleði í hryggðar snæra. 

7. Jál mín sálarheill! þú ert það, 
Þinn sem engil, nær fullkomnað Mitt er 
verk, mér vilt senda, Og hlutdeild gefa? 


IV. Endurlausnin. að 


í himni þín, Þá heim við skil; frá dupti 
mín Þá flýg eg upp þar að lenda; Mín 
trú þig, drottinn minn guð! þá Mun í 
fullbjörtu ljósi sjá; Eymd öll, tár öll þá 
dvína; Í allra himna augsýn mig Eilífri 
dýrð. mun föðurlig Mildin þín meður 
krýna. 


tjóNrj 39. 
Vernd kristninnar. 

Lagið: Óvinnanleg borg er vor guð. 
Hjörð sinni Jesús. hlífð will ljá, Helvíti 
má því æða! Sá guðs hægra veg situr 
á, Sigrar þess orku 'skæða. „Oss hann 
með hjálp er hjá; Hvað hann bauð, 
standa má; Hann trúr sinn heiður ver, 
Á höndum kristna ber, Hann kann víti 
ei hræða. 

2. Gnóð á hástólum heimsins sér 
Höfðingja mót sér rísa; Þann smurða, 
son hans, því sem ber Þeir ekki vilja 
prísa; Smána vort. hjálparhorn, Heilsu- 
gjafara vorn, Hans krossorð háða með 
sveim, En hlær drottinn að þeim. Sú 
uppreist smán á vísa. 


78 IV. Endurlausnin. 


3. Sannleik, þó níði syndarinn, Svipt 
frá oss þó ei getur; Ódæll ef mót rís 
ókristinn, Í trú stöndum þess betur! 
Jesú! dýrð, þökk sé þér! Þinn lærisveinn 
hver er, Þitt orð af hjarta? er hölt, Heims 
makt fær engin fellt, né frá andarheill 
fletur. 

4. Upp kristnir ! treystið æ hann á, 
Ógn yður nein ei hræði! Sá guð, er 
hæðum sér allt frá, Sig mun tjá vort 
hjálpræði; Alls herjar herra" og guð 
Hlífir þeim rokja' hans boð; Þolgæði* 
033 gefur í neyð, Gnógt megn og hug 
í deyð. Ógn svipti! oss engin næði! 


Nr. 40. 
Drottinn er minn hirðir (S. Davíðs23; 
sbr. Jóh. 10.). 

Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Jesús er minn hollur hirðir, Hann mér 
fyrri móti rann, Þá villa! og synd, er 
sálir myrðir, Sauð mig hremmdu glat- 
aðan; Raust míns hirðis heimti mig Heim 
af skæðum villustig; Brot mör sýndi, 
bót mér færði, Betra hugarfar við nærði. 


IV. Endurlausnin. 79 


2. Jesús er minn hollur hirðir, Hann 
fyr? mig sitt líf út gaf; Huggunarlaus 
eg annars yrði Örvæntingar sökkva í 
kaf; Mína sekt hann saklaus bar, Særð- 
ur fyrir brot mín var; Í hlýðni og trú 
ef hann eg viður Held mör, sál þá 
veitist friður. 

3. Jesús er minn hollur hirðir, Hag 
minn allan þekkir grannt, Fyr' voða og 
freistni vel um girðir, Um velferð mína' 
er honum annt; Hann veit, hvað mér 
hollast er, Hrösun mína" og breyzkleik 
sörs Eins viðleitni veit hann mína, Að 
vera trúr og hlýðni sýna. 

4. Jesús er minn hollur hirðir, Hann 
með breyzkum vorkun ber, Einlægan fyrir: 
verk hann virðir Vilja, sem hann fann 
hjá mér; Mör til meira? ei ætlast af, En 
til krapta' og færi gaf; Þó veikan synd- 
in við mig loði, Viljann sér, að hlýða! 
hans hoði. 

5. Jesús er minn hollur hirðir, Hann 
veit, hvað mín orka! er smá; þyngri 
aldrei bjó mér byrði, En bera með hans 
styrk eg má; Hann vóg krapta minna 


80 IV. Endurlausnin. 


megn Mæóu' og reynslum öllum gegn; 
Hann með föður-líkn allt lagar Lán og 
böl, sem bezt veit haga. 

6. Jesús er minn hollur hirðir, Hans 
almætti tryggur múr. Hver mér óvin 
ögra þyrði, Eða slíta' hans verndun úr! 
Öll óvina völ og völd Víkja, þá eg hann 
á skjöld, Sem þá alla sigrað hefur, Ög 
sigurs þess mér notin gefur. - 

7. Jesús er minn'hollur hirðir, Hjálp 
örugg í rauna þrá; Þó fót minn þyrnar 
stundum stirðir Stingi, græðir hann mig 
þá; Um þó ráfi dauðans dal, Dirfa mig 
sú huggun skal, „Að hann. vill mig, þá 
heim skal kveðja, Í himna sæld eilífri 
gleðja. 

8. Jesús er minn hollur hirðir, Hann 
mér fulla nægð og líf, Ánægju veitt og 
andar kyrrðir Einn fær, Lausum margt 
við kíf; Margt gott iðja' eg, margs góðs 
nýt, Þá mjúklega" undir ok hans lýt; 
Vingun guðs og gleði hlýt eg, Góðra' 
og sjálfs míns þokka nýt eg. 

9. Jesús er minn hollur hirðir, Hvergi 
neitt mig bresta má. Lítt um glys eg 


IV. Endurlausnin. 81 


heimsins hirði, Hans skingæða sakna 
má; Minn Jesús mér allt er einn, Hans 
orð og dæmi leiðarsteinn, Hans helför 
svían hrelldu geði, Hans upphafning eilíf 
gleði. 


Va 
Guðs andi og orð. 


Nr. 41. 
Helgan með guðs orði og anda. 
Lagið: Kom skapari heilagi andi. 
Ei bið eg heims um hverfult glys, Held- 
ur, að, guð! mér veitir þann Anda, hverj- 
um til hjálpræðis Heita mér orð þitt 
dýrsta vann. 

2. Þeim vísdómi ni faðir! fræð, Sem 
frá þér að ofan kominn er; Mitt þeim vís- 
dómi meður glæð, Minn guð! hjarta til 
elsku' á þér. 

3. Sæla þig, guð! að elska! er est, 
Að stunda fús, hvað líkar þör, Heimsins 


. 


82 V. Guðs andi og orð. 


fram yfir höppin stærst, Hugró tignari 
veitir mér. 

4. 'Fulltreysta' eg má þá, faðir! þér; 
Færir glaðværa vissu þinn Andi fagnað- 
ar innra mér, Að sért náðugur faðir minn. 

5. Hann dug efli til dyggða minn, 
Dýrstan á sannleiks leiði stig; Hugraun 
þegar og hörmung finn, Huggara beztan 
tjái sig. 

6. Hann í mér skapi hjarta hreint, 
Hann mér innsigli þína náð, Hertygi, þá 
fæ hörmung reynt, Hug minn þolgæði 
með og dáð. 


NA 

Uppörvan tilað lesa ritninguna. 

Lagið: Nú bið eg, guð! þú náðir mig. 
Er hugskot þitt og hjarta spillt Helgist 
og betrist kjósa vilt, Afræk þá, kristin, 
aldrei, sál, Að iðka? og lesa drottins mál; 
Hugleið, að orð það heimsins ber Hjálp- 
ráð og lífgjöf alla! í sér, Um vort hjálp= 
ræði, allt guðs ráð, Andans gjafir og 
dýrstu náð. 

2. Gaumgæf því, eins og guð.til þín, 


V. Guðs andi og orð, 83 


Guð þinn, raust léti hljóma sín: Gaum- 
gæl, sem hann þig samtal á Sjálfur 
kallaði himnum frá; Svo les, með lotn- 
ing les æ þú, Meó lyst og hjartans 
fastri trú, Og guðrækinni alúð með Til 
ótta guðs þitt mennta geð. 

3. Guðrækinn mæl svo: „guð minn, 
þú, Guð, hvern eg klökkur tilbið nú, 
Æ!l gef, að eg fyr orð frá þér 
Æ haldi boðorð gefin mér; Lát mig 
tilfinning-fullan ráð 'Fá skilið þitt og 
miklu náð, Og krossins í orði undur há 
Eins og í lögmáls boðum sjá. 

4. þinn guð, faðir alls sannleiks sá, 
Síst þig villt fara láta má; Les bók 
hans helgu; lestu þrátt, Ljóst mun þér, 
kristinn maður! brátt Allt, hvað þín 
krefja velferð vann; Vísdómi guð einn 
býta kann Hverjum með einlægt hjarta- 
þel Hans leitar dyggur, elskar vel. 

5. Les girndastormi frekum frá Frí, 
og heims anna laus við stjá; En að 
lát fylgjast allan hug, Allt þinnar sálar 
megn og dug; Dags hvers þér nota 
mætast mund, Morgunsins glaða heilla- 


84. V. Guðs andi og orð. 


stund; Eins drottins helga daginn þér 
Dýrstra ritninga iðkun ber. 

6. Hjartnæm ef grein þitt hrærir geð, 
Hana um daginn alúð með Til heilla 
þér í hjartað átt Heimta endur í kyrrð- 
um þrátt; Hennar þér kraptur hjarta 
til Hreinn gangi! styrk þig með hans 
yl, Til að gjöra, hvað: gott þér ber. 
Göfuglyndi það sanna er. 

7. Oss til að iðka' í dyggð og dáð, 
Drottinn oss setti hör á láð; Hvað ritn- 
ing býður, ræk og ger, Af reynslunni 
mun þá nemast þér, Að sú, þér boðast, 
sjálfum frá Sé fræði guði, himnum á; 
Orð hans, hverju þú hlýðinn ert, Hlotn- 
ast mun þér þá skilja bert. 

8. Ef leynd þér ræðir efni og há 
Orð guðs, það sízt þig fæla má; End- 
anlegt' til fulls aldrei kann Út grunda 
mannvit skaparann. Guós hæð án enda? 
og hátign er; Hann þegar sig vill skýra 
þér, Þá trú því greitt, sem talar hann, 
Trú ei, því upp þín hyggja fann. 

9. Lofs vert er, þegar mannvit manns 
Meiri við þekking skaparans Þarf sín 


V. Guðs andi og orð. 85 


ei skammast; skylt er þó Skepnu, mann- 
vit er tæpt við bjó, Láta vit fangið 
lúta' á svig, Ljóst þegar drottinn birtir 
sig; Auðmýkt viturleg, trú að tjá, því 
talar drottinn, nefnast má. 

10. Engin því lát þig efamál Of 
mjög hrella, guðrækna sál! Hér ertu 
barn, en birtu lér Bjartari síðar meir 
guð þér; Þín æ þar birta! um eilífð 
skær Ásamt fullsælu vaxið fær; Trúaár- 
innar er tími hér, Tími skoðunar eptir 
fer. 

11. Haf æ ritning í heiðri því; Henni? 
ef sumt óljóst finnur í, Þá lát þinn vin 
þig leiða nú, Er löngum meira sér en 
þú; Mannvit, er leggur alúð á Orð 
drottins grunda' og skilið. fá, Hjartans 
af freistni þjakað þel Þrátt margri dimmu 
hrindir vel. ; 

12. Hald. þér fast guðs við heilagt 
orð, Heill er það mesta þín á jörð; 
Og mun, svo sannur sem guð er, Sælu 
á himnum afla þér; Forsmá guðs orðs 
óvinar háð Með einurð kristins manns 


86 V. Guðs andi og orð. 


og dáð; Sá lærdómur, sem hann að 
hló, hlýtur guðsorð að reynast þó. 


Nr. 43. 
Guðs orðs kraptur til helgunar 
mannanna. 

Lagið: Guðs son kallar: komið til mín. 
Líts orð, dýrð sé þér, drottinn minn! 
Dýrst minnar veit eg, trúi' og finn Grunn 
sáluhjálpar sannan; Við ljóss þess birtu" 
eg fundið fæ Fótstiginn þröngva', og 
rata má Hlið mjótt til himna ranna. 

2.  Meinspillt og blint var mannvit 
vort; Menn höfðu þeirra vitru skort, 
Er braut lífs eilífs vísa; Þitt sannleiks 
orð, vort háleitt hnoss, Himneska fræði', 
er brestur oss, Einungis kann auglýsa. 

3. Í sínum syni" að hafi há Hugsað 
guðs mildi líkn mér tjá, Tíð áður og 
veröld væri; Að skapt hafi og við haldi 
heim Hans alvöld gæzka', og líka? í 
þeim Mig gjört, að mynd hans bæri; 

4. Að Jesús, guðs son eingetinn, Orð- 
inn maður, sö frelsari minn, Fyr' brot 
mín látið lífið; Að mör sé fyr hans 


V, Guðs andi og orð. 87 


úthellt blóð Afrekuð náð og kvittan góð, 
Frá synda frelstum kífi ; 

5. Að guð muni láta öndu þá, Er 
líki. dauðinn slítur frá, Ódauðlega vera! 
og. vara; Að mitt muni vekja hirðir 
hold, Heljar þó makt því snúi? í mold, 
Sál nýrra til samfara; 

6. Að hverfi á síðan heimurinn, 
Að honum muni drottinn minn Loksins 
í éldi eyða; Að drótt alheims fyrir 
dómstólinn Dóm muni hver að fái sinn 
AÐ helgum lögum leiða; 

7. Að ungz hann birtist, ástvin minn 
Öllum trúlyndum geymdan sinn Sigur- 
krans sínum hafi: Allt hefir þetta“ hans 
elsku ráð Orð hans blessað mér birt 
af náð; Án þess allt vefði vafi. 

8. Þitt:.orð í hörmum huga minn 
Hressir, Svo. minna til eg finn Angurs, 
er þungt mér þjakar; Hjartanu léttir, 
hverfur þrá, Huggunarorð þín nær mör 
hjá Í eymd og angist vaka. 

9. Guðs barn orð hans mjög iðkar 
því; Að leitar, finnur veg þar í Velferð- 
ar vissan sinnar; Þar guð hvað kennir, 


88 V. Guðs andi og orð. 


því er kært, Þúsund hnetti með gullið 
skært Meir en þó mætti vinna. 

10. Guð míns hjálpræðis! hjálp mér, 
þig, Heiminn svo læri“ og sjálfan mig 
Af orði! að þekkja þínu; Bjart þess 
skyn kveyki bezt hjá mér þá birti, að 
falslaus elska á þér Æ brenni í brjósti 
mínu. 

11. Hugstyrk gef öólist hjartans þel 
Helgri? af ritningu, flærð og vél Heims 
þá mér voða hóta; Og nær vegferðar 
endar skeið, Orð þitt blessað mér sykri 
deyð, Hnoss að loks megi' eg: hljóta. 


Nr. 44. 
Guðs orð. 

Lagið: Öldungar Júða annars dags. 
(Guð er mitt athvarf! orð hans á Önd 
mín fulltreysta skal og má; Í trúnni? 
eg fram geng fyrir þér, Minn faðir! hér, 
Ekki í skoðun, sem eptir fer. 

2. Þitt orð er satt; lát sannað þá 
Sál mína jafnan krapt þess fá! Herra, 
minn guð! lát heimsins þrá, Né háð ei 
fá Trú minni ginnt né fælt mig frá! 


V. Guðs andi og orð. 89 


3. Hvar hefði? eg ljós mér heimskum 
hent, Hefði? ei þitt orð mér sannleik 
kennt? Án hans mín fengi engan veg, 
Hve ætti eg Heiðra þig, skynjað hyggjan 
treg. 

4. Orð þín mör verð fá andar dýrt, 
Ódaúðleik og líf betra skýrt; iLífstóm 
mér er því unntaf þér, Að eg, sem ber, 
Til eilífðar bezt mig búi hér. 

5. Ei fengi eg þekkt þitt eilíft ráó, 
Að þú syndara takir í náð, Ef orðs þíns 
blessað birtu hnoss Það birti! ei oss, 
Sætt fengna fyr“ þíns sonar kross. 

6. Í angri synda! og sárri þrá Sízt 
þarf örvænting brjóst mitt slá; Þú brot 
upp gefur; önd mín nú Að þig í trú 
Föður má nefna, fræðir þú. 

7. Mitt sáluhjálpar æðst verk er, Æ 
að betrast og helgast þér; Af eigin 
mætti eg orka? ei neitt, Þitt orðið eitt 
Mér þar til vilja og megn fær veitt. 

8. Athvarf mitt, drottinn! orðs þíns 
hnoss „Æ geym, er sjálfur veittir oss! 
Lát mig það hlutfall heppnast ske! Heill 
mör það sé! Krapt lífs til eilífs láti í té. 


90 V. Guðs andi og orð. 


Nr. 45. 
Kristniboð póstulanna, 

Lagið: Í Babýlon við vötnin ströng. 
Þér, faðir! hjartans þökk eg kveð, Þú 
út gafst soninn kæra! Þann son, ódauð- 
legt er líf réð Og heill syndurum færa; 
Eg þakka þér, að anda þann, Undrum 
með son þinn tigna' er vann, Veslum 
oss virtist senda; Himnum kom sann- 
leiks andi af Og þjónum þínum styrk- 
leik gaf, Ástverk þitt vel að enda. 

2. þeir guðdóms megni gæddir því 
Ganga út, heim að fræði; Heimi að 
snúa þeim hjálpar, ný Hjörtu sá andi 
er fæðir; Hjálpráðs vors boðskap heims- 
kringlan Heyra gjörvöll fagnandi vann; 
Sannleiki og vit nú vinna, Ódyggð og 
blindni! á flótta fer; Hvar fingur guðs 
svo auðsær er, Mega fjandmenn sér 
minna. 

3. Fjandmanna ofsa feiknin þver 
Forgefins ofsókn vekur; Orð Jesú krapt 
og blessun ber; Bezt hans nafn dýrð 
meðtekur. Votta! hans písl skelfa“ og 
mæða' ei má; máttarins andi styrkti þá 


V. Guðs andi og orð. ot 


FA 


Í hel og högum nanða; Þeir kongi 
sínum tryggðir tjá, Ótrauðir, nafn hans 
meðkennt fá, Og lof hans ljóða? í dauða. 

4. Kraptarins andi ertu enn, Enn þá 
fræðari manna; Fær Jesú nýrra sveina 
senn, Sundrar veldi myrkranna; Iórun 
syndara? og umbót þú Eflir, guðs börn- 
um von og trú, Gegn heimi styrk að 
stríða; Guðhræddum sálum gefur ró, 
Er glaðværð þeim í raunum bjó, Og 
hels burt hrindir kvíða. 

5. Föður og sonar andi einn! Alls 
ljóss og kærleiks lindin! Þeim, sem guð 
biðja, heitinn hreinn! Æ! hreinsa: þú 
mitt lyndi! Tórun sanna? í mör efl og 
trú! Í mör nýtt hjarta skapa þú! Kenn 
mör, sem barni, að biðja! Í hörmungum 
ver huggun mín! Hjástoð mig líknsöm 
virðist þín Í dauðans stríði styðja! 


92 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


VI. 
Rannsókn sjálfs sín, iðran, 
trú og fyrirgefning syndanna. 


Nr. 46. 

Uppörvan til sjálfs-rannsóknar. 
Lagið: Bæn mína heyr, guð, herra kær. 
Hví kvíði eg prófa hjarta mitt, Og, hver 
eg sé, að. skoða grannt? Hví fylgsni 
þess, er fyrir hitt Fæ, gjöri mér að 
dylja annt?  Samvizkan leynt aðvára 
vann „Varast sjálfan að tæla þig“; En 
eg dylst fús þess illa', eg fann, Í vind 

sló, því hún kvað við mig. 

2. Högómleiks ugglaus hættan stig 
Og hirðuleysis rann eg fram; Misbrúk- 
uð þrátt guðs mildi mig Meir í ugg- 
leysi styrkja nam; Glatt þó mörg drýgi' 
eg glæpa völd, Gleðjast þó læzt við Jes- 
úm Krist; Fyrst hann bar synda fyr) 
mig gjöld, Finna guð sættan hygg mör 
víst. 

3. Of frekt enn taum eg girndum gaf, 
Guðlegt ljós enn þá hyggju brast; Hjart- 


trú og fyrirgefning syndanna, 93 


að guðs elsku örsnautt af Ei sínar skyld- 
ur við kannast; Ávaxtarlaus trú er mín 
dauð, Án betrunar framferði mitt; Dirf- 
ist þó vænta? í dómi, ó guð! Dómsat- 
kvæði mig náði þitt. 

4. Æl! hversu lengi eg afsinna', cr 
Ætla mig sjálfan blekkja svo? Óförum 
mínum er eg nær! Æl:hve nær mun 
eg sjá þá vo? Af svefni, drottinn! upp 
mig vek, Að stærð þekkt mætti eg sekta 
fá! Brot mín að straffa' ei flýt þör frek! 
Faðir! þolgæði' enn virzt mér tjá! 

5. Sjálfum eg dylji mér þótt mig, 
Má eg þó. aldrei dyljast þör; Því fylgsn' 
míns anda leynilig Ljós: einskært þínum 
sjónum er. Úr mínu þríf mig myrkri 
út! Mitt opna hugskot sjónum mín! 
Viknuð samvizka veki: sút, Er verki? 
apturhvarf, guð! til þín! 

6. Þú prófar hjörtun; þú mér snú! 
Þú, guð alvísi! snú þú mör! Slétta braut, 
rétta rás mér bú, Rétt kenn síðan að 
treysta þér! Heilt sé mitt líf þér. helg- 
að æ! Hjarta sem dagfar vandað þór! 


94 Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


Þann voða þá eg forðast fæ, Flekaður 
verða“ af sjálfum mér. 


Nr. 47. 
Nauðsyn og nytsemi sjálfs-þekkingar. 

Lagið: Rís upp, mín sál! og bregð nú blundi. 

ver em eg? „mér þar mest á liggur, 
Minn guð! kenn rétt að skilja mér! Gef 
eg mér sannleik segi og tryggur Sjái 
mig rétt eins og eg er; Hver þekkja ei 
lærir sjálfan sig, Sannra hygginda' er 
langt frá stig. 

2. Ó guðl verk þinna em eg hatða, 
Til. æru þinnar skópstu mig; Lifnað minn 
þér til lofs að vanda, Lífsregla þín er 
föðurlig; Æl lif? eg þá sem. eign þín 
hér Og þér til lofs, sem skylt var mör? 
„8.:Að orði? eg kristinn er og heiti; 
En er eg það fyr' raun og sann? Opna 
minn skilning, glöggt svo gæti, Hvort 
götu. lífs, þá Jésús rann. Undan, og vísá 
vann mér á, Við leitast trúr og hlýð- 
inn gá. 

4. Þú fylgsni hjartna þekkir manna, 
Þau sjálfir grunda' ei megnum vér, Opt 


trú og fyrirgefning syndanna. 05 


lát mig því með alúð kanna, Hve em 
eg lyndur, guð! fyrir þér; Ætlun svik- 
ulli frels mig frá, Er fleka' hyggnastan 
jafnvel má! 

5. þó vissi“ eg allt, en við mig dyld- 
ist, Og væri ókenndur sjálfum mér: 
Til bótar þá hvað þrýsta skyldi, Og þess 
leita?, er andargagn mitt er? Sig vel að 
þekkja, vit er mest, Veit, mig því sjálf- 
an þekki eg bezt! 

6. Hvað til míns sanna bata' enn brest- 
ur, Birti mér ljós þitt, faðir kær! Ef 
sannleiks valdi, braut: eg beztu, Banna, 
mér týnist leið sú skær! Ljós þitt mig 
leiði lífsstig á, Lygar' og svik mig falsa 
ei þá. 

7. Ef fjærri eg réttum enn er vegi, 
Til eilífs lífs er leiða má, Þín náð villu- 
stig hættum hneigi Hjarta mitt þá og 
glötun frá! Veit mér til bótar vilja? og 
dáð; Verkað hvorttveggja! fær þín náð. 

8. Eg hlýt þó- reyna einhvern tíma, 
Hvað. að hafðist „eg hér og var; Æl lát 
apturhvarf; ei: mig geyma,  Unz iðran 


2 


mör ei gagnar“ par! Gjör mig í tíma 


96 Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


hygginn hör! Hættri sjálfsblekking forða 
mér. 


Nr. 48. 
Árvekni ómissandi. 

Lagið: Í dag eitt blessað barnið er. 
Líts míns spor, guð! nær leidd af þör 
Leiðast þinn veg í heimi, Ætíð. þinn 
stjórnar andi mér, Eg boð þín trúr svo 
geymi; Mitt hjarta vitni mér það ber, 
Meir önd mín stundi að geðjast þér, 
En heims öll gæði' að hljóta; Lát ugg- 
leysi, dramb, oftraust þá Óverðan mig 
þess gjört ei fá, Náðar þinnar að njóta. 

2. Hve hægt ósigur ugglaust geð Af 
girndum fellt kann líða, Er fékk með 
værð það fárið séð, Fyrir sem átti! að 
kvíða! Þykist fullkominn þegar brátt! 
Þeinkir synd hina! í varið smátt! Sú 
skylda? í smáu gildi! Hann .er nú falli 
harðla nær, Hætt fellur! en þó“ ætlað 
fær Sett:gá sig skeið, sem skyldi. 

3. Hve breyzk: mannskepnan, hversu? 
auðtæld Hún er tilglæpi að vinna! Opt 
svæfóð samvizkan! of fljótt. kæld Alúðin 


trú og fyrirgefning syndanna. 97 


góðu að sinna. Mætt er vo, oftraust ef 
hann ber Og breyzkleik sínum gleyma fer, 
Styrk einan hjá sér eygir; Hann ef ei 
flýja hygginn réð, Heims lyst og villu 
sigrast með Baráttu' á voða vegi. 

4. Hver sér með drambsamt hrokar 
geð, Hjá þér ei staðizt getur; Þann eymd 
fékk sín', sitt ekkert séð, Upphefðar, guð! 
þú metur; Mitt dramb misþóknast, drott- 
inn! þér, Dirfist eg aðra? að smá hjá 
mér, þó mjög þykist mætur vera; Já, 
andstyggð er þör eins mín trú Án auð- 
mýktar; af brotum sú Mig hreinan má 
ei gera. 

5. Æ! lær mig varúð líta með Lífs- 
stigu" á, drottinn! mína, Aldregi svo 
mitt ugelaust geð Oftreysti dyggð á sína. 
Áföll freistinga' ef óttast má, Álengdar 
gef mör þau að sjá, Í tíma? að út mig 
búi. Heim þenna, tímann, hag minn á 
Og holdsins girnda völdin flá Athygli" 
eg ætíð snúi. 

6. Gef vanmátt til góðs, veikleik minn 
Vel þekkja? og tregleik megi, Misstig 
kenni', er eg mörg þrátt finn, Mör gætni 


5 


98 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


lífs á vegi. Sé braut, ó guð! sú rétt, 
eg rann, Ráð mér og fræð, sem bezt eg 
kann Vakta mín spor og vaka. Varð- 
veit minn fót, að falskt ei traust, Frek 
ofdirfó, dramb né gæfulaust, Megi fall 
mér orsaka. 

7. Mín trú, guðrækni', og gott, er finn, 
Ó guð! í fari mínu, Dyggð mín, ráð- 
vendni, drottinn minn! Dýrstu' allt eru 
gáfur þínar; Dupt er eg að eins, er 
skópst þú, Að þör í náð tókst, kallar nú, 
Þíns ríkis þegn að lifi; Með auðmýkt 
gáfurað þiggi þær, Þú veit, sjálfs þótta 
skæðum fjær, Og dýrð þér einum gefi. 

8. Lífs míns spor, guð! þá leidd af 
þér Leiðast þinn veg í heimi; Ætíð 
þinn stjórnar andi mör, Aðtrúr þín boð 
eg geymi; Uggleysi, dramb og oftraust 
þá Aldregi nær mig villa frá Beinni 
slóð boða þinna; Sæl öll guós börn og 
sæll eg er; Sæl þökk og prís vör mun- 
um þör Við takmark náð trúar inna. 


Já 


=. 


trú og fyrirgefning syndanna. 99 


Nr. 49. 
Árvekni. 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Ei það eg höndlað hafi þegar; Hér 
beztu dyggð má veika sjá! En eg sæki 
því ákaflegar Um hnoss: sál minni 
borgið fá; Árvekni dyggð nema iðki þrátt, 
Andvara missir, fellur brátt. 

2. Svo lengi? eg ráfa hér í heimi, 
Hrösull, sem barn eg vafra', opt dett; 
Svo eigi falli, sín vel geymi Sá, nær 
bróðir föll, enn stóð rétt! Tlla girnd, 
þá þú yfirvannst, Aldrei fulldauða' í 
brjósti fannst. 

3. Sízt má dyggð betran sörhver 
heita „ Sem tíminn þrátt einungis vann; 
Gjálífrar æsku galsa breyta Gæflynda? 
í siðsemd aldur kann; Dramb vort þrátt 
fyrir dyggð það mat, Drýgt sem náttúra? 
og tími gat. 

4. Umbreyting sálar opt er þinnar 
Eðlis hvað fýsn til skipta brá; Sjálfhól 
og dramb þig sigra finnur; Sigrar þau; 
skipti hefir nú á; Lund þín metnaði 


5 


100 Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


læknuð af Losta' eða fjárplóg tauminn 
gaf. 

5. Lastvör dyggð öðrum lízt hvað 
vera, Lymsku bragð títt og sjálfsást er; 
Lastgirni? og öfund illt þér gera, Óvin 
svo margan vekja þér; Þú lætur var 
hjá lasti sneitt, Lastgimi' ei flýr, en 
skinið eitt. 

6. Þú hugsar, fyrst vann á þig eigi, 
Annara dyggð hvað vann á slys, Að 
ginna þig tál ekkert megi; En sér- 
hvert hjarta? á sitt tálglys! Tillit eitt, 
orð eitt tælir þann Títt, hvern metorð 
og gull ei vann. 

7. Opt kann girndin þér blunda' í 
brjósti; Við bræði og heipt þú þóttist 
frí; Áausturs sekkja átt nú þjóstinn; 
Ólgar, svellur þitt hjarta? á ný; illyrðir 
hart og ástlaust nú, Eins og skamm- 
yrtur fyr varst þú. 

8. Opt eg, þá gefst að náða? eg njóti, 
Næri í kyrrðum stöðugt geð; Varla bros- 
ir mér veröld móti, Vond fyr en girnd 
sör hreifa rðð; Í solli! og glaumi breyzk- 
ur brýt, Blygðast straflsverður síðan hlýt. 


trú og fyrirgefning syndanna. 101 


9. Þú drottni', í hegðun grandvar, 
gefur Girndir, sem hægra að sigra var; 
En offrar þú, ef þess ást hans krefur, 
Eins þeim kærustu, sem þör bar? Þetta 
hönd, fótur, auga er, Af sem röéttkristn- 
um sníða ber. 

10. Heimsglaum, til náða fallinn frem- 
ur, Firrist þú, einrúm elskar vært; En 
er þör, guðs vild ef til kemur, Eins því 
að hafna ljúft og kært? Fjárplóg, kíf, 
öfund flýr þitt geð, Flýr það þá leti og 
ólund með? 

11. þú elskar hóf, hvort eins þol- 
gæði? Ert röttvís, hvort þá stilltur með? 
Fús ert þeim bjarga, böl sem mæðir; 
Brot þá upp gefa" eins fúst þitt geð? 
Löstum hreinn átt vera! öllum frá, Alla 
dyggð fús að stunda á. 

12. Stríð þú og vak, þig stæra var- 
ast! Stoltur ei þenk: „nóg þegar eg 
vann“.  Óvinur þinnar auðnu snarast 
Áræðbst, veikastan þig hvar fann; Ugg- 
leysi hrösun hótar þör; Hvervetna? æ 
því árvakur ver. 


ég 


102 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


Nr:50; 
Syndin mannanna töpun. Tilfinning- 
ar apturhorfins syndara. 

Lagið: Nú bið eg, guð! þú náðir mig. 
Samvizkan lengi svæfð mér hjá Svika- 
ró loksins vaknar frá; Runnins lífs tál- 
laust rekja' eg hér Rás, iðrun seinni 
píndur, fer; Afbrot, fásinnu, æði! ófrýnt, 
Annað ei neitt hún fær mör sýnt; Ögr- 
andi hrópar: „hegnari' er Herrann ; synd- 
ari! vei sé þér“. 

2. Af syndum, margt ár í sem lá, 
Æ! hver eg not nú hafa má? Æ! ógn 
og voða einsamlan, Angur, kvöl, sálar- 
friðar bann! Ó glæpir! minna eymda 
lind! Er taumlaust hyggjan rækti blind, 
Með hjartans angist, 'óró þér Umbunið 
nú og sneypu mér. 

3. Svikul hvar kæti sú nú er, Er 
synd fyrir höt með vissu mér? Hve skjótt 
mér blekktum brást hún frá? Bjó hroll 
og viðbjóð eptir á? Brigðull heims glaum- 
ur! burt eg fann Blíð hjartans ró að með 
þér rann; Nýjar, sem æða' úr ýmsum 
stað, Önd minni plágur safnast að. 


trú og fyrirgefning syndanna. 103 


4. Opt eg vesall fór alls á mis, Eig- 
na, góðs mannorðs, heilbrigðis! Dárinn 
að mör með háði hló; Hinn vitri mig 
ei aumkar þó; Að lifa? og deyja allt 
eins er Ógnarlegt, leitt hvorttveggja mör! 
Glötun, sem út úr enginn sér, Ó synd! 
hve nálæg hún er þér! 

5. Eg finn eilífð sé ætluð mér, Með 
ógn mín sál þar dóminn sér! Guð! hvað 
eg til vann, gefa mun Grönd hér, 
angist þar, kvöl og stun! Eg hans 
hef forsmáð elsku' og náð, Í augsýn 
hans með þrjózku' hannsmáð; Ef skyldi? 
eg komast hegning hjá, Hann væri ei 
dómari réttvís þá. 

6. Æl dirfist eg fyr' augsjón þín 
Enn koma', er býr syndurum pín! Má 
eg enn bljúgur biðja þig Með blíóri von, 
guð! að heyrir mig? Þú ert réttlátur, 
öndin mín Af heilagleika skelfist þín! 
En þú ert einskær ást; þér á Það eyk- 
ur hugdaufum fulltraust hjá. 

7. Af hjarta ef synd eg hafna enn, 
Hata sem dauða? og forðast senn; Enn 
nú þín heiðra afalúð lög, Að spyr rétt- 


104 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


inda þinna veg; Ef í þíns sonar eg þig 
trú Ákalla: sekum, guð! væg þú! Virzt 
fyrir hans deyð vægó mér tjá, Víst upp 
gefur þú sekt mér þá. 

8. Heyr jörð! heyr himin! vitni ver! 
Vottorð millum guðs og mín ber! Upp 
gef mér sekt, eilífi guð! Eg sver þér, 
fyrir Jesú deyð; Miskuna mér, og mér 
vægð tjá, Minna leys synda eymd mig 
frá! Sem gott barn óttast æ eg vil Og 
elska þig trúr, svo lengi er til. 


Nrsð. 
lIðrandi og betrunarfúst hugarfar 
syndarans. 

Lagið: Sæti Jesú! sjá oss hér. 
Lengi æ! allt of lengi þræll Lifði eg 
illra girnda minna! Óró mátti" eg opt 
vesæll, Opt samvizku brigæli finna! Hvað 
mörgum dögum eyddi? eg æfi Andvara- 
laus um sanna gæfu ! 

2. Sorg og trega særist nú Sál mín 
glæpa vegna minna; Æ! mitt hjarta! 
hvort munt þú Svo hrjáð ró og frið 


trú og fyrirgefning syndanna. 105 


aptur finna? Muntu guð! sekt gefa? upp 
mína, Gæzku og náð enn tjá mér þína? 

3. Já, þú munt, því mein vilt sízt 
Manns syndugs; þú kýs hann lifi; Ef 
af hjarta? hann umvendist, Öll ert fús 
að brot upp gefir; Sekt hans leggur 
minnst í minni, Miskun hann ei svipt- 
ir þinni. 

4. Fullur blygðun finn eg nú, Að fyr? 
þér straffsverð mín er breytni; Eins að 
breyta? og bauðst mör þú, Brast mig 
lyst, kapp og viðleitni, Brjóta þín opt 
blessuð gjörði Boð með þanka, verki, 
orði. 

ð. Synd hér eptir yfir mér Ei skal 
drottna; löstu' að deyða Skylda mín og 
áform er; Auðmjúkur um lið þig beiða 
Eykur nýtt fjör öndu minni, Að trúr 
skyldu þeirri finnist. 

6. Eg vil dyggð, sem elskar þú, 
Allan mig og líf mitt gefa; Þör svo 
mætti' eg þóknast nú, Þenkja hér eptir 
og lifa, Hreinsa bæði hold og anda, 
Hjarta? og athöfn fyr" þör vanda. 


106 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


Nr. 52. 

Endurvitkuð iðrandi manneskja 

Lagið: Jesú! þínar opnu undir. 

lys þitt, hættur heims hégómi! Af 
hjarta við eg skilið læt; Dögum yfir 
og dýru tómi, Drepnu með þér, sárt eg 
græt; Mín sé eg afbrot mörg og frek, 
Mér sem tíðum að eg lék; Upp því 
dirfist ei að líta, Angraður blygðast má 
og sýta. 

2. Það, sem eitur eins og skæðast, 
Átti? eg hata og forðast mest; Það mör 
gjöra helzt bar hræðast, Hjarta mínu? 
opt skemmti bezt; Myrkrið birta var mér 
víst; Það vinna bar mér gjörði eg sízt, 
Hef því flekkað hjarta? og sinni Heimsk- 
legri með breytni minni. 

3. Heims var glaumur allt mitt yndi; 
Aðvörun guðs míns, typtan, ráð, Sem 
barn fávíst seldi? eg vindi; Svo var 
hjartað þrjózku háð! Þung nú afbrot 
þekki! eg mín, Þau mér valda kvíða? 
og pín; Hrelling finn eg hjartað sær- 
ast Af hingað til því mat eg kærast. 

4. Veröld flá! þín völin skæðu Í 


trú og fyrirgefning syndanna. 107 


voðalegt mig felldu net; Nú þú spottar 
mína mæðu Og mig, sem af þér blind- 
ast löt, Að skapara, sannleik, skyldu, 
dyggð, Skæri blekktur þinni lygð, Sem 
þræll eg synda þrátt forsmáði, Og þig 
einungis stunda gáði. 

5. Æ! hvað sáran geð mitt grætir, 
Frá guði! að rænti', en háði þér Ára 
blómans bezta mæti, Blekktur glysi þínu 
hér; Þú ástsæld hézt og auðnu þrátt, 
Úr afbrotunum gjörðir smátt; Við þínar 
æskan leikin lygðir Löstu' og smán röð 
nefna dyggðir. 

6. Kvöl eg finn og kvíðann skæða, 
Er kæti syndug olli þín; Hjálpar þú 
nú hjartað græða, Er hratzt þú sýktu? 
í neyð og pín? Nei! svo mikils máttu 
sízt! Mæta hlýt eg dómi víst, Og fyrir 
glæpa gjörð og vanda Glöggvan drottni 
reikning standa. 

7. Hvað mun ráða hör að finna? 
Heimtir má ske guð mig til Brátt í 
skyndi brota minna Og breytni illrar 
gjöra skil. CÆ! tíð dýrri er illa spillt! 
Af illum girndum hjartað tryllt! Svik 


108 VI. Rannsókn sjálís sín, iðran, 


mig blygða sjónhverfinga, Er sárlega 
hjartað náðu þyngja. 

8. Metnaður, holds lyst, heimsins 
glaumur! Holds og augna glys og tál; 
þig, heims lysta' og lasta draumur! 
Laust nú segir við mín sál; Kom, mér 
líkna, minn Jesú! Mitt hrær hjarta? og 
græð mig nú; Önd mín svo þig upp 
frá þessu Sem cóstu velji heill og 
blessun. 

9. Lát mig hatur girndum gjalda, 
Er glapin heimsbörn villa hér, En við 
krossinn einn mér halda, Er þig, Jesú, 
heill mín! ber, Hvar blóð þitt dýra og 
bitur pín Bætir fullu sektir mín; Þín 
af alúð lát mig leita, En lastavana' 
og girnd afneita. 

10. Þér skal, minnar ástvin andar! 
Æfistund mín héðan í frá Einum gefin 
öll til handa, Ekkert lát því raskað fá! 
Þigg í náð fórn þessa' af mér! Þá mitt 
veðhlaup endast fer, Ástar faðmi um 
vef þínum Önd að fullu leysta? af pín- 
um. 


trú og fyrirgefning syndanna. 109 


Nr. 08. 

Móti iðrunar undandrætti. 
Lagið: Af djúpri hryggð ákalla' eg þig. 
Æ! viltu skjóta enn á frest Iran, sem 
guð til hvetur? Hans orð þú smáir með 
því mest; Minnst sjálfs þíns heillir met- 
ur; Er iðranin ei þín andar heill? Augna- 
blik hver forsóma vill Heill þá, er hlot- 

ið getur? 

2. En hversu torvelt metast má Mót 
eigin hjarta? að stríða! Ginning kefja, 
mót girndum stá? Get eg, það víst má 
svíða. Já, syndari! enað sannri ró Sú 
leið er einust þinni þó; Og henni vilt 
hafna! og kvíða? 

3. Fyrst skipuð af guði er skylda 
þín, Skyldir þú henni týna? Mælt hefir 
hana? hans mildi fín Mjög grannt við 
krapta þína; Er guð týranni', er af þér 
krefst Um fram það, sem þér veita gefst? 
Hvað tregðast hlýðni! að sýna? 

4. Seg mör: „hvort guði arður er, 
Að honum þjónkun tjáir, Og í trú að 
sem bezt þig ber, Barn hans gott heita 
fáir?“ Dygsð, er guð bauð þör, drott- 


110 VL Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


inn þinn, Þá drýgir þú: hvers er ábat- 
inn? Mun ei heill þín sjálfs, hvað 
sáir? 

5. Þú tregur enn þá undan skerst 
Ódyggða vegi' að glata; En af því brot 
eru böl, þér verst, Bauð þér guð þau 
að hata; Þú tregðast dyggða' að elska 
auð; Einungis guð þó dyggðina bauð, 
Því hún farsæld þína batar. 

6. Guð krapt fram býður góður sinn 
Þör, gott svo iðja fáir; Á hann að brúka 
almáttinn, Að honum hlýðni tjáir? Hann 
gaf þér vit, þú hafnar því; Hann send- 
ir þér sitt orð á ný; En þú það allt 
forsmáir. 

7. Seg ei: „þrátt guði því eg hét — 
Hann þekkir bezt mitt sinni — Mig 
síðar meir, já, sem fyrst get, Slíta 
frá löstum kynni; Of torvelt verk það 
er mör nú“. Eykst ei torveldni dag- 
lega sú, Er ögrar í dag önd þinni? 

8. því optar sem þú að hefst, hvað 
Tllt hold og blóð til ginna, Fær þess 
öflugri fýsn æ stað, Framinn glæp apt- 
ur vinna; Ef óvinurguðs ekki nú Í dag 


trú og fyrirgefning syndanna. 1 


að vera blygðast þú, Þú því 
Morgun minna. 

9. Er ióran verk, sali fá Er 
lúka megi til hlítar? Kann ei bráð hel- 
stund höðan frá Heimi þig burt að slíta? 
Mun betrunarósk, þrátt bænakall, Böls- 
kvíði, er jafnvel skálkum svall, Helgan 
sönn, er náð fær nýta? 

10. Ef sig að hugga andvaralaust 
Er nóg til sálubóta, Og hels þá gellur 
grimmdar raust, Gæfu' endurleistra' að 
njóta; Ef játning snauð: „mig angrar 
synd“, Er nóg, trú með þó fylgi blind: 
Hægt er þá sælu? að hljóta. 

11. En ef guð krefur hjarta hreint, 
Helg trú og elska' er prýði; Sé það 
án þeirra saurugt greint, Sé skylda þín 
að hlýðir Guði, sem elska þykist þú: 
Þig máttu sjálfan hræðast nú, Er með 
deyfð þig og drætti níðir. 

12. Trú helgar þig; er hún þitt verk 
Hvað fjærri, vesall maður! Og þú for- 
smár guðs anda styrk? Orð hans við 
skelfst angraður: Guð ofurselur synd- 


112 VI. Rannsókn sjálís sín, iðran, 


arann Sinni fráhverfu, er áfram rann 
Hlaup lasta harðsvíraður. 

13. Oss mun hvort Kristur endurleyst, 
Að óhultir syndga kynnum; Andvara- 
lausir olffrii hans treyst, Enn verri glæp- 
um sinnum? Krists væri á guði ei 
kenning byggð, Nema kenndi skyldu, rétt 
og dyggð; Sér mótsegja sízt guð finn- 
um. 

14. Strax í dag, meðan líf er lönt, 
Lát sjá, þig strax til reiðir; Náðarraust 
meðan heyrist hent, Af hjarta frá illu 
sneiðir; Bjóð guði faðm, svo brigzlis pín, 
Að boðna smáð hafir gæfu þín, Sárkval- 
inn ei eilífð eyðir. 

15. Sjálfum þér vinna sigur á Set 
þér nú fast í lyndi; Þó torsóttur sö sig- 
ur sá, Samt færir guðlegt yndi; Tregt 
þó fyrst veiti, tapa' ei hug! Trúr er guð 
nær, hans orð ljær dug; Ierkinn ver! 
hugleysi hrindir! 

16. Kalla hann geð með auðmjúkt á; 
Hann upp gefur breytni ranga; Og láti' 
hann fyrst þig lemja“ og slá Síns lög- 
máls bölvan stranga: Gegn honum ei 


trú og fyrirgefning syndanna. 113 


brjózt, því guðleg hryggó Gott fær apt- 
urhvarf verkað og dyggð, Er þig síðan 
mun aldrei angra. 

17. Hversu sem lösturinn inndæll er, 
Aldrei frið kann þó færa; dyggðinni einni 
drottinn lör Það dýrsta hnoss þér færa; 
Sá hyllist guð, kaus hlutfall bezt. Hinn, 
sem guð yfirgefur, verst Sína velferð 
sjálfs mun særa. 

18. Ióran þig leiðir eigi inn Í ver- 
öld fulla kvala; Hún fót til gleði greiðir 
þinn; Guð kýs þér auðnu fala; Iðran 
hrein skilning eykur, hug, Til allrar 
skyldu lör vit og dug; Önd hreinsar, ör- 
uggt hugsvalar. 

19. Seg mér, hvort gæfa engin er, 
Að frið samvizku meður Heims nýtur 
gæða? og lífs það lér Lán guð, með hófi 
þig gleður? Og guðs að boði vel því 
ver, Í von og trú strax nýtur hör Sælu', 
er þig eilíf seður? 


114 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


Nr. öd. 
Vöknuð samvizka. 

Lagið: Jesú! þínar opnu undir. 
Samvizkan þess krefst með kvíða: „Kjör 
þitt loksins stöðugt ger;“ Ó hvað lét 
eg ár mörg líða Ónotuð til heilla mör? 
Ef hnossinu' eg enn vil ná, Ei má eg 
lengur dorska þá; Eitt forsómað augna- 
blikið Af mér situr, hamlar mikið. 

2. Þig, minn guð! hve þekkja' eg 
kynni, Og þó mig ætlan blekkja sú, Að 
til hjálpar öndu minni Umbótarlaus nægi 
trú! Vissi eg ei, að hans vilja þann 
Veit, en gá hans þó ei vann, Fyrir sinn 
á dómsins degi Drottinn Jesús þekkir 
eigi? 

3. Samt við girnda svika blundinn 
Sinnulaus með værð eg lí; Lífs dýr- 
mæta', en stutta stundin Strauk mér, 
sem í draumi, frá! Særð ef ógnum sín- 
um með Samvizkan mig vekja réð, Kveð 
eg: „Jesú kross mér dauði Kvittun vann 
og sátt af guði.“ 

4. Ó mig svikinn! eg má finna, Sem 
örskot flogið burt frá mér "il engis 


trú og fyrirgefning syndanna. 115 


bezt tóm æfi minnar! Enn hinn sami 
og fyr eg er! Enn mín girnd mörg ótam- 
in! Yl guðs elsku? enn lítt eg finn 
Hjartað verma! ó hversu fjærri Eg heill 
enn stend, en voða nærri. 

5. Flýt þör, sál mín! frelsi? að vinna; 
Finn til voðans, lengur við þín brot 
dylst ei! Þér. líkn inna Og þolinmæði 
drottinn bið! Krjúp honum bljúgur iðr- 
an í; Aptur ei framar syndga? á ný! 
Iórunar kostgæf ávöxt færa, Umbót, 
helgun guði kæra! 

6. Grátbeiðni rödd, guð! heyr minn- 
ar, Gakk þú eigi! í dóm við mig! Í ógn 
ei burt hrind bræði þinnar; Með blíðri 
sýn mör ásján þig! Áform hef það ein- 
sett eg, Með alúð keppa dyggða veg; 
Sannleiks merki mín skal bera, Meir 
en yfirskin trú vera. 


Nr.:04, 
Iðrandi mannebænarsálmur (sbr. s. Da- 
víðs 51.) 
, Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
-Ú. guð biðlundar og þolgæðis! Eptir 
líkn þinni náð mér tjá! Bljúgt hugga 


116 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


geð, er brot sín hræðist, Blíðri af misk- 
un sekt af má; Sál mína þvo, af synd- 
um kvitt Svo verði, er hjarta flekka 
mitt! 

2. Sjá, þú alskyggni! syndum mínum 
Sízt vil eg leyna fyrir þér! Þúngbær 
sekt hug minn þjáir pínum, Þín röttvís 
hegning blöskrar mör; Öndverð hugsjón- 
um afbrot stá Of mörg og grátleg skyldu 
frá ! 

3. Æ! þér syndgaði' eg einum móti, 
Illa breytti, minn guð! fyr? þér; Bölvun 
þó lög þín brotum hóti, Og blöskri for- 
þént hegning mér, Veit eg, nær hönd 
þín hegning vann, Hvergi þinn dómur 
lastast kann. ; 

4. Ótti mig beygir allt til jarðar, Ang- 
ra sárt glæpa skæðust völd! Önd mína 
hress, guð! angurmarða, Er brota mak- 
leg skelfa gjöld! Byrg þitt andlit frá 
brotum mín, Blíði faðir! í dómi þín! 

5. Skapa þú í mér hreinan huga, 
Hjarta stöðugt mör rótfest hjá! Að trúr 
þá dyggðar velji eg vega, Er villtist 
tældur burtu frá! Og þó eg hrasi', úr 


trú og fyrirgefning syndanna. a Fi 2 


augsýn þör Útskúfa þó ei, drottinn! 
mér! 

6. Hve hægt af braut er boðnu reik- 
að! Hve brátt eg frá þér villast má! 
Þinn anda náðar og sannleika Andann 
tak, drottinn! mér ei frá! Hann veiti 
aðstoð veikum mér Og verki', að trúr 
sé, guð minn! þér! 

7. Orku í trúar auk mér stríði! End- 
urnær mig í neyð og þraut! Mig efli 
máttar andinn blíði, Að glaðvær feti 
setta braut, Og mikli! um eilífð miskun 
þá, Mér sem brotlegum sýndir á. 


Nr. 56. 
Hryggilegt ofríki dátt elskaðra synda 
og vondra vana. 


Lagið: Rís upp, mín sál! og bregð nú blundi. 
Ál aptur eg svo djúpt er dottinn! Eg 
dári, ráði" og vilja með! Með vilja fall- 
inn! væg mér drottinn! Vart kann ske 
hinzta sinn nú skeð! Syndari vesall eg 
sem er, Í afgrunn hvert brátt steypi 
mér! 
2. Höfuðsynd, er eg of dátt unni, 


118 VIL Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


TIl venja, hennar fýsn mjög háð! Innra 
manns finn eg æða? í grunni Illfýsi þína? 
og völdin bráð, Ofríki þitt yfir aumum 
mér Ógurlegt hversu? og taumlaust er! 

3. Lengi samvizkan við nam vara: 
„Vakta þig! guði? ei móti rís! Fölsuð- 
um þér, ef fjötrar snara Fylgsna þig 
illra, er glötun vís! Heims gæfu bæði 
og himins má Í hasti ræna synd þör 
frá“. 

4. Áform eg það hve opt nam fanga: 
„Eg mína synd vil forðast nú! Flekk= 
laus, hreinn, algjör fram að ganga, Fals- 
laus viðleitni skal mín sú!“ Hvað þrátt, 
ó guð! mín bæn þig bað, Að býttir mör 
styrk að efna það! 

5. Á ný synd brátt mör árás veitir ; 
Ó hvað mótvörn strax veika? hún fann! 
Hún geðjast fór mér; höppum heitir, 
Hertók mig þegar og yfirvann; Yndið 
hvarf, í því eg þess naut, Andstyggð og 
leiði fylgja hlaut. 

6. Ósigur beið eg enn eitt sinni, Áður 
vart svo djúpt varð mitt fall! Enn var. 
mér áform mitt í minni; Mitt hjarta sló, 


Á 


trú og fyrirgefning syndanna. 119 


samvizkan gall; Guð, dómari ! eg þenkti? 
á þig, Og þó grátlega forsá mig! 

7. „Guð mun það straffa“, svo við 
Sjálfan Sagði? eg mig; glæpinn vann eg 
þó; Yfir mér sjálfum eg nam skjálfa; 
Efsta dóms blöskur geð mitt sló; „Finnst 
nokkur jafnstór, sem mín synd!“ Sagði? 
eg; allt kraptlaust hvarf í vind. 

8. Ó taumlaus, hóflaus elskan synda! 
Eg hve nær mun þér losast frá, Og 
ofríki þínu af mér hrinda, Í mör girnd 
þína sigrað fá? Guð miskunari?! heyr 
minn grát á! Mót henni betur kenn 
mér stá! 

9. Fengi' eg þig elskað, eins og skyldi, 
Öll flýði synda lyst mör frá; Fýsn henn- 
ar mín þó freista vildi, Fengi mér ekk- 
ert grandað þá: En eldur sannrar elsku? 
á þör Út rýmdi? og dræpi hana? í mör. 

10. Inn ræt þá sanna? í öndu mína 
Elsku til þín og gleði? af þör; Hvað 
hugsa eg, út vel, að hefst, sýna Allt 
láttu vott, að kær sört mör! Mín iðn, 
mín heill, mitt hrós sé það, Hyllast þig 
æ, sem eign þín, að. 


120 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


11. Eg mun þá loksins yfirvinna, 
yfir girndum mín drottnað fá, Og upp- 
gjöf brota allra finna, Enn þótt mörg 
séu? og stór, þér hjá. Hegóðan mín hér, 
lof himnum á, Hæsta þér, faðir! þökk 
skal tjá. 


Nr. 57. 
Barátta gegn syndinni. 
Lagið: Sæll dagur sá. 
Eg tilbið þig í dupti óendanlegi! Drott- 
inn! við mig í dóm, orminn, gakk eigi! 
Herra réttvís og heilagur þú ert! En 
hvað er eg ætt minni breyzkri með- 
ur! Sekur straffs mjög, sem allir vorir 
feður; Boð brutum þvert. 

2. Helgun ef sér hjarta mitt stunda 
kjöri, Tregt hold hve mér torvelda 
betrun gjörir; Hégómans í hneppa vill 
þrældóm inn Moldin með sör minn 
anda?, er hærra stundar, Æ lyst í mér 
yfirgnæfa til syndar Því freka? eg finn. 

3. Í stríði eg hör stend við girnd 
mína illa; En svikult ber í brjósti 
hjarta', er villa Opt réð mig, í ugg- 


trú og fyrirgefning syndanna. 121 


leysi dyllar mör; Fljótt varð í því, sem 
firrast vildi, sekur, Of seint mér í ótta 
samvizkan vekur Og brigzl fram ber. 

4. „Guð“, hugsa? eg þá, „glöggt sá 
það, rétt hann dæmir; Tlvirkjum á ill- 
verk að straffist, sæmir; Þú fær ei þann 
flúið dóm; öll mín bein Titra þíns við 
tærandi straffelds kvíða! Nú synda! eg 
sið sárt hata', er af má bíða Megn 
straffsins mein. 

5. Æ! ef eg synd elsku? af þakklátri 
hata Næði, þá mynd nær væri! eg hei- 
lags bata, Sigur mér yfir synd vissari 
þá! þó ill gimd sér í mínu hreifði 
brjósti, Hrein elska? á þér henni með 
verðum þjósti Frá vísað fá. 

6. Kærleikans guð!.kenn mér þig 
elska? af hjarta! Alltað sör geð ást þín 
mitt dragi bjarta! Guð, faðir minn! 
faðir Krists Jesú míns! Synd hata kenn 
af kvíða, þinni? að týna Ást, njóti“ að 
enn, ástundun mesta sýna, Æ þokka 
þíns. 

1. Ki ótti, en ást er illra girnda 
dauði: Þræll geð með þrást þenkir hinn 

6 


122 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


kærleikssnauði Til þíns boðorðs, titrar, 
samt fremur brot; Hann hirting fær, 
hann syndgar ei að síður; Synd flýr 
mér fjær, ef fæ eg, guð minn blíður! 
Gjörzt barn þitt gott. 

8. Verð engis þá veröld með girnd- 
um sínum Verður mör hjá;  vendist 
að þér og þínum Himni girnd öll míns 
hjarta; unan mín Mest verður þig og 
þinn aðhyllast vilja; Tál ekkert mig 
tæla kann, né við skilja Þig og ást þín". 

9. Kvíðalaust þá með kæti? eg renni 
huga Þig, minn guð! á; þína mér líkn 
volduga Eg vísa veit; veit, öll að mín 
er sekt Hulin af þér himneskri föður- 
blíðu; En leystum mér líf hjá þér geymt 
á síðan (Eóst, eilíflegt. 


Nr. 58. 
Trú á evangelíum. 
Lagið: Nú kom heiðinna hjálparráð. 
uð, vor guð! hversu vegsamlig Verð- 
ur þín dýrð, þeim nefna þig Fyrir Jes- 
úm Krist föður kann, Og frelsara? af 
hjarta þekkir hann! 


trú og fyrirgefning syndanna. 123 


2. Lífsskeið sitt fetar lastvar sá, Lotn- 
ing í anda veit þér tjá; Það eina trúir 
og iðjar hann, Er satt og gott og rétt- 
víst fann. 

3. Lát þínu? allt mannkyn láði á Lotn- 
ingu nafni? og kenning tjá! Hvert hjarta? 
í brjósti? er hrærir sig, Heiðri? í anda? 
og sannleika þig. 

4. Ráð þitt, sem verður, varst og ert, 
Verði heims þjóðum öllum bert! Að 
sð Jesús, hvern sendir heim, Sannleikur, 
líf og vegur þeim. 

5. Boð hans halda, sem bezt æ kann, 
Byrjar hverjum, þeim trúir á hann; 
Veðhlaupi sá ei villist á, Verður fyrir 
trú hólpinn þá. 

6. Kenn oss þá, þitt sem Íöldkjaiin 
ráð, þinna? æ hlýónum fá boða gáð! 
Unn oss ljós og krapt orðs þíns við 
Eflast í trúnni? og dyggða sið. 

7. Braut allra? upp ljómi birta gæf! 
Blinda villu með sannleik kæf! Úr brjóst- 
um lasta elsku eyð, Illa girnd hverja 
tem og deyð. 

8. Þín kristni helgað þitt . blíð 


124 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


2 


Þann veg nafn hör á reynslu tíð; Hún 
er þá og verður eign þín kær, Af henn- 
ar verkum dýrð þú fær. 

9. Síðar stól þínum sett hún hjá 
Sæmist launum, þeim orð ei tjá; Af 
henni nafn þitt helgast má, Sem hér í 
tíma?, um eilífð þá. 


Nr 59 

Stöðuglyndi í trúnni á Jesúm. 

Lagið: Allt eins og blómstrið eina. 
Ó guðs son! gæzku þinnar Gneægð eg, 
sem reyndi? á mér, Ætti? eg enn synd 
að sinna? Svikull frá víkja þér? Heims 
lyst mig aptur ata, er eg þó lærði? að 
smá? En þinnar elsku glata Inndælum 
smekk mér frá? 

2. Eg nam þó hjá þér einum, (0) Jesú! 
finna ró; Bót öllum mínum meinum 
Miskun þín trúföst bjó; Ætti? eg aptur 
þíns dauða Enn missa notin sæl? Helg 
boð þín hata?? hins snauða Heims aptur 
líkjast þræl? 

3. Neil kristinn vera? og BL Við 
þitt orð halda? eg kýs; Trú minni fári 


trú og fyrirgefning syndanna. 125 


forða, Flærð gegn og makt þá rís Mér, 
tryggðir trúr að geymi Tæla? ei skal 
veröld frá, Enn þó tryggð aðrir gleymi 
Og óvild mig leggi á. 

4. Kann mæddum megn hún veita? 
Mér hjálpráð vísa á? Sátt við guð 
syndurum heita, Sem þú? ró, huggun 
fá Harmþrungnum? fulltraust færa, Fölt 
þó lík hel hafi gist, Að hans megi? og 
heimvon næra Himins um dýrðarvist? 

5. Má hún, þá drottinn dæmir Drótt- 
ir heims, veita frið? Er dyggð hann 
umbun sæmir, En ódyggð rjúfast grið; 
Of seint af svefni er vaknar Syndar- 
ans prettvís ró, Svölunar af þeim sakn- 
ar Sannleik, er fyr að hló. 

6. Æl hvert óvit, ef ginna Enn þá 
heim: löti mig! Er nam guðs náðar 
finna Not, Jesú! fyrir þig! Eg, sem veit, 
á hvers: byggi Orði von mína? og trú; 
Að líkn og líf víst þiggi Loks af þér, 
minn Jesú! 

7. Ei skal líf, eigi dauði, Ei sorg nö 
kæti fá Mig skilið mínum guði, Mínum 
lausnára frá! Synd, heim, högómlegt 


126 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


sinni, Holds girnda völdin flá, Allt, 
drottinn! ást með þinni Eg meir en 
sigra má. 


Nr. 60. 
Djörfung trúarinnar. 

Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Þegið vafar þrungnir kvíða! Þegið! trúr 
er lausnari minn! Orð hans helg mör 
votta víða, Hann virði mig sem bróður 
sinn; Vítis bál ei blöskrar mér; Brjóst 
mitt fordæma' ef mig fer, Vottorð hans 
má stöðugt standa, Stríð örvænting mér 
ei granda. 

2. Hann, sem hjartans huld sér Ea 
Hann mig þekkir, einn veit bezt, Hvað 
harða sál mín hrelling reynir, Í hvert 
það sinn mér yfir sést; Hvað hjarta 
brennur þetta" af þrá, Að þann einn 
mætti aðhyllzt fá, Mína trú sem mun á 
líta, En míns ei vafa rugl fánýta. 

3. Þann guð sjálfur sör út valdi, Sök 
hver á nú fella kann? Sonur guðs hvern 
með sínum taldi, Sekja hver nú dirfist 
þann? Hér er guð; um við heljar ranns 


trú og fyrirgefning syndanna. 127 


Eg hælist völd í skjóli hans! Þræll þó 
eg sé syndum sekur, Samt mér guð 
af náð við tekur. 

4. Sinn mér vann hann son að gefa, 
Sem fyrir trúna nú er minn; Ég veit 
fyr" hann eg mun lifa; Andar eg heill 
á síðan finn; Guð mig stól frá sínum 
sá, Í sonarins frelsi hlut lét fá, Fyr en 
hans alvoldugt verði Veröld og mig 
skapa gerði. 

5. Dýru guð minn vann mig verði; 
Vel sö mör! Jesús er hér! Líka fyr? 
mig líf? hann tærði, Líka! upprisinn 
fyr mig er; Á hægra veg guði hann 
um sér Hag minn og mig öflugur ver; 
Fyr? mör biður, burt ei fleygir, Við böl 
allt frjáls svo honum deyi. 

6. Óveður þó dimm á drífi, Dökk 
þó nótt um kringi hér, Mér samt drott- 
inn minn guð hlífir! Mína heill trúfast- 
ur ver; Ást hans megnar myrkur svört 
Mig í gegnum leiða í björt Býli ljóss, 
þó lengi" eg líði lífsins þrautir; engu' 
eg kvíði. 


7. Veit eg, að geð þess gulli hamp- 


128 IV. Rannsókn sjálfs síu, iðran, 


ar Ginnist hægt til ágirndar; Með sín! 
blinda metorð glampa; Munaður tálagn 
sætt fram bar; Hamingju slóðin hál er 
þrátt: Hylli stórra smjaðrar dátt; Dramb- 
samt hól frá guði má ginna, Gis þó sárt 
og spott ei minna. 

8. Samt eg mæli' um: sorg né gleði, 
Sízt líf nö deyð, hól né spé Mun fá skilið 
mig frá guði; Máttkur er hann, þótt veik- 
ur eg sé; Blossi óvina heiptar hvass, 
Hylli stórra, vina kjass, Allt tryggð minni 
ekkert breytir; Elska guðs mér fullting 
veitir. 

9. Enn þótt freisting alla vega Um sitji 
mig jafnan hætt; Þó byltist tímar breyti- 
lega; Brjóst mitt sjálfs þó fái mig grætt: 
Ei þung hjartans efamál, Álas, djöfull, 
vítis bál, Spottara gis né gabbið svarta, 
Guðs kann frá mér snúa hjarta. 

10. Höfði eg gjöri? upp glaður lypta 
Og geymi stöðugt mína trú; Von þeirri 
hver vill mig svipta, Þó verði? eg öllu 
sviptur nú, Kvíða' og vafa' er kraptlaus 
fleinn! Krists em eg Jesú lærisveinn! 


ttú og fyrirgefning syndanna. 129 


Nóg er: mín til man án efa, Mér sá röð 
Sinn son að gefa. 


Nr. 61. 
Huggun af fyrirgefningu syndanna. 
Lagið: Eilíft lífið er æskilegt. 

Hvað voldugt mæla í minni sál, Minn 
guð! ástúðleg þín Og lífs til kröptug 
líknarmál, Að lítir þú til mín, Þá eg 
hör hrasa, miskun með, Mér bistur reið- 
ist sízt, En tjáir föður-ástar geð Og þol- 
inmæði víst; Hressir sem vinur huga 
minn, Helgan mér anda sendir þinn, 
Er stjórni mér, sö styrkur minn Og stoð, 
er ei þreytist á Veginn mér á að vísa 
þinn, Þó villist þrátt honum frá, Og 
handleiði mig, svo heitinn inn Í himin 
kunni að ná. 

"2. Miskumari! þú mildi tör Mjúka? allri 
skepnu þín; Guð minn af kærleik auðug- 
ur er Við alla veröld sín! Hvers gæzku 
auðug á sör spor Einast hvert duptkorn 
ber! Fjærri sö mör það fíflsku þor, Frekt 
gegn að brjótast þér! Sízt eg gleyma með 
vanþökk vil, því vannstu mér hjálpræðis 


130 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðran, 


til. Æ! skyldi“ eg glæpa vinna völd 
Viljandi móti þér! Þér mót, hvers misk- 
un þúsundföld þó brot upp gefur mér, 
Og lét til þess mín glæpa gjöld Guðs 
son út taka? á sér! 

3. Skyldi? eg með styggðum stríða 
þér, Sem stakri? af kærleiks dáð Þín 
helg og blessuð boð gafst mér, Bezt 
þeirra? að léti gáð! Vildir þó, eins og 
velgjörð þér Veitta, mér launa' af náð 
Trályndi mitt, er minnar hér Minnstu 
löt skyldu gáð; Í stað þess dóm ganga 
strangan í, Styrkir mitt hjarta? og gleð- 
ur á ný! Andar er líf að þjóna þér, Þér 
hlýða sæla mest; Sem barnið föður fyr- 
ir hér Fús græt eg þá minn brest, Og 
voga? uppgjafar vænta mér Og vægðar, 
þá yfirsést, 

4. Glöggt finn eg, minnsta mitt ei 
brot Menn bætt né englar fá; Jesúm 
Krist — sæl því sanna? eg not — Son 
guðs, að lausnara' á; Þann fyrir heilan 
heim mér frá Háleita þanka' ei gef; 
Völd heims byltast, veröld forgá, Sem 
vill, má; öflga? eg hef Vissu: sannleiks 


trú og fyrirgefning syndanna. 131 


orð stöðugt stár! Steypi glötunar þó í 
fár Með synda lyst sér syndarinn, Er 
síðan titra má; Guð, þó heims hristi 
grundvöllinn, Gjörir mér kvíða! ei fá; 
Hans em eg barn, því blessun finn Í 
byggð hans Jesú hjá. 


Nr. 62. 

Huggun hins angraða kristna. 

Lagið: Heyr mig, Jesú! læknir lýða. 
Þú sárt kveinar þungu í stríði; Þitt 
andvarp opt stynja má, Að glaðværðar 
andinn blíði Aumum þér sö vikinn frá; 
Þú hrópar, drottinn! hversu lengi? Herr- 
an tefur, böl þig strengir; Þú kvíðir, 
angrast af því bert, Að yfirgefinn af 
guði sért. 

2. Sðu' uppgefnar syndir mínar, Sek- 
ur ef eg hjálpráð fann, Og líf fyrir míns 
lausnara pínu, Laus við þeirra vólegt 
bann: Hvar er hans anda holl þá dáð- 
in? Hví finn eg ei til, að hans náðin 
Glæði hjá mör elsku yl, Og öruggt traust 
0g von hans til? 

3. Hjartað mædda' og þunga þjáta 


132 VI. Rannsókn sjalfs sín, iðrun, 


Þrátt, segir þú, heyra vann Huggun orði 
hans af náðar; En huggun þá ei finna 
kann; Bitinn er eg frá bæn að iðja, Bæn 
mína trú kann engin styðja; Til guðs eg 
hugsa', en birtu? ei ber Bæn köld né sá 
þanki mér ! 

4. Annars mitt af öllu hjarta Var 

yndi að gæta vilja hans! Orð hans vissu 
eg fann bjarta, Upprás hreina sannleik- 
ans; Mína önd nú myrkur hylja; Mínu 
hjarta? ei vinnst að skilja Orð hans; 
krapt eg allan minn Yfirgefa mig nú 
finn. 
„5. Opt finn eg sárt til efans tæpa, 
Ónáðað sem hjartað fær; Af sálar minn- 
ar óró æpa Opt hlýt, mín þó hjálp er 
fjær; Leita' að ró, en fæ ei fundið; 
Finn í hjarta syndar undir, Þar sem býr, 
og ógeð eitt, Af ótta? ei sönnum drott- 
ins neitt. 

6. Kristinn maður! örvænt eigi, Ang- 
ur þitt þér vitni ber, Þitt hjarta á 
betra víst sé vegi, En vera hrelldum 
sýnist þér; Hve má ske, þig helzt það 
græti, Af hjarta? að guð ei elskað gætir, 


trú og fyrirgefning syndanna. 133 


Utan fasta? hans ástin heit Ætti rót í 
hjartans reit? 

7. Þekkja engin guð né gefna Gæzku? 
hans kann og föðurnáóð, Jesúm drottin 
neinn ei nefna, nema' af heilags anda 
dáð; Hefirðu anda' ei þenna þegið? Það 
er hann, sem geð þitt hneigir, Líknar 
guði? að leita hjá, Og láta þig eptir hon- 
um þrá. 

8. Fulltreyst guði! fús byggð sína 
Festir hann hjá, þeim lið hans þrá; Gæfu? 
hann vill og þekkir þína, Þér með misk- 
un er hann hjá. Hreim grátbeiðni' hann 
heyrir þinnar, Þó hylji hann sitt um 
reiði sinnar Andlit lítið augnablik; Ekk- 
ert fái trú þín hik! 

9. Mildur guð lét marga fróma Mcðu 
þunga reyna þá, Í þenna eymda ofn að 
koma, en þeim stóð voldugur hjá; Hér 
átt læra þú að þekkja Þitt ekkert, og 
svikulu hnekkja Trausti? á þér, og þar 
með sjá, þíns hvað guðs er náðin há. 

10. Við uggleysi' að vel þín gætir, 
Vissi náð hans föðurlig Betra, hart að 
brúka atlæti Og byrði þessa leggja" á 


134 VI. Rannsókn sjálfs sín, iðrun, 


þig; Eins og gull í eldi skíra Önd vill 
þína', að metir dýra Hennar heill, svo 
haldir þú Hnossi því, sem áttu nú. 

11. Eins og fús að bjarga? er blíður 
Barni faðir, er heitast ann; Syndurum 
líknar svo guð þýður, Sem af hjarta 
óttast hann; Leynt þitt andvarp er hon- 
um eigi; Eins og sólar risið vegi Kvelds- 
ins áttar fjærri fer, Fjærri lætur hann 
syndir þér. 

12. þú að sönnu? um huggun hrygg- 
ur Hrópar og angurbitinn nú, Öll því 
typtan á meðan liggur, Engin gleði! oss 
þykir sú; Hún eptir á dyggðar dýrrar 
Og dagvaxandi sælu nýrrar Þeim, sem 
æfður þar með varð, Þó gefur friðsam- 
an arð. 

13. Vel fram halt að vaka? og biðja; 
Voldugan sig í breyzkum tér Guð vor 
enn, hvers gjörvöll iðja Gæzka'? og 
miskun eilíf er; Lát hans náð þér nægja 
ljúfast! Nýt hans orð ei kunna' að rjúf- 
ast: „Eg þig styrki; eg lið þér ljæ“. 
Líknarorð þau sannast æ. 

14. Hress þitt geð í þrautum þínum; 


trú og fyrirgefning syndanna. 135 


„Þó að jafnvel deyði mig, Herann,“ 
seg þú, “í hörmum mínum, Á hann 
Skal von mín stöðuglig! Eg á arfleifð 
endurleystra ; Ég vil til þess guði treysta: 
Þó gráts um heim eg gangi stig, Gleðji' 
hann þó í dauða mig“. 


VI. 


Ávextir trúarinnar í kristilegu 
líferni. 


Nr. 63. 
Hugarfar, sem trúin vorkar. 
Lagið: Faðir vor! sem á himnum ert. 

Í kenn þú, guð mör góði minn! Gjöra 
það, sem er vilji þinn! Efl mér trúlyndi 
og alúð hjá, Í öllu þíns vilja fús að 
gá; Auk lyst og krapt æ meiri mér, Mér 
svo hegða sem kristnum ber. 

2. Þú gæfu mína, guð minn! vilt; 
Gott þá að hefst, sem mör er skylt, 
Fögnuð eg sálar finn og ró Fylgja, sem 


136 VI. Ávextir trúarinnar 


strax hér undir bjó; Síðar meir eilíf 
umbun er Í betra heimi vís hjá þör. 

3. Veit mér þá, um fram allt að þig 
Elski, já meir en sjálfan mig; Óhlýðni' 
og straffs sekt aldrei með Ástríkt þitt 
hrelli föðurgeð! Lát auga þitt, sem allt 
grannt sér Állt eins í dimmu', æ fylgja 
mér. 

4. Um þegar brjótast innra! í mér 
TIl girnd míns spillta hjarta fer, Styrk 
mig, innvortis óspekt þá Með elsku þinni 
kæft að fá; Efli mig hjálp þín, er eg 
nýt; Eg þá veglegan sigur hlýt! 

5. Æ, lát kappkosta öndu mín Af jörð 
að lypta sér til þín! Og farsæld meta 
æðstu mér, Að hér á jörð líkt fái þér! 
Unaðsemd sé það æðsta mín, Æ til 
himins að muna' og þín! 

6. Þér lát mitt trúar athvarf á Og 
örugga von jafnan stá! Engin hefir sú 
mæða mætt Mér til þessa', að þú hafir 
ei bætt; þín leiddi gæzka' á þrauta 
stig, Að því meir síðan gleddi mig. 

7. Hvað er heims mæða mörg og 
hörð! Mótkast og böl hið þyngsta á 


í kristilegu líferni. 137 


jörð, Það hvað er dýrðar þeirrar hjá 
Þyngd eilífri, sem vænta? eg má? Frá 
böli snart mig flytur hel, Að fái mér 
liðið um eilífð vel. 


Nr. 64. 
Sæluhagur hins sannkristna. 
Lagið: Gæzkuríkasti græðari minn. 
Míns lífs rósemi mín er trú, Mig leiðir 
til þíns himins sú, () þú, á hvern eg 
trúi, Minn Jesú! krapta mér veit þá, 
Mannkynsins þeirri huggun frá Önd 
minni að ekkert snúi; Djúpt inn Í minn 
Huga ræt, hvað heill sé mæt, í heimi 
að megi Sannkristinn lifa', og svo burt 
deyi. 

2. þú hefir sekri Adams ætt Upprisu 
með og dauða bætt Eignarvon eilífðar 
þinnar; Nú em eg ein ei aska og jörð, 
Eilíft herfang ei grafar verð; Með deyð 
líf mér réðst vinna. En mér Af þér 
Endurleystum, eg því treysti? er ávinn- 
ingur Helför þess líkams, hvern hel einn 
stingur. 

3. Eg kristinn, endurleystur er, Í brjósti 


138 VIL Ávextir trúarinnar 


rósamt hjarta ber, Þessa lífs þrautum 
gleymi; Líð það fús, sem eg líða á; 
Læt þá huggun mér vaka hjá: „Til eng- 
is ei líð andstreymi“. Mitt hér Mælt 
er Hlutfall mildi? að mestrar vild; hér 
mig skammvinna Þraut lætur, eilífa þar 
ró finna. 

4. Ó hvað eruð lífs þessa þör Þraut- 
ir, með rósemd mót þá sér Önd mín 
glöð eilífð minni? Brátt mig guð kallar ; 
búin er Bezt hugsvölun og umbun mér, 
Sem ást og trú honum inni; En fljótt 
Allskjótt Lífsböls hverfur harma skerí- 
ur; himins bjarta Fögnuð að smakka 
fær mitt hjarta. 

5. Vangætinn mjög og veikur eg 
Vammafullt þó ei lengur dreg Ok synda? 
um æfitíðir; Að iðka dyggð er inndælt 
mör, Ávant þó næsta finn það hör $, 
er skal verða' um síðir; Minn hug Mátt- 
ug Sú huggun gleður: „guðs í geði" er 
gnægð langlundar; Hann sekum vægð 
sér, hegna' ei skundar“. 

6. Þú, minn lausnari! þreifst mig út 
Úr þeirri, er í lá, kvíða sút, Þá dauð- 


Í kristilegu líferni. 139 


ann vannst mín vegna; þér á eg mína 
að þakka ró, Þín kvöl önd minni lækn- 
ing bjó. Samvizku sár ei megna Mér 
frá Frið hrjá; Minn þótt hrasi á veð- 
hlaups vasi veikur kraptur; Rík þín mig 
aðstoð við réttir aptur. 

1. Lof guði, kristinn að eg er! Ei 
hans sannleikii og náð á mér Eru til 
engis vorðin, Í minni helgun fram mör 
fer; Finn eg, að dag hvern betrast er 
Mitt hjarta? og mitt framferði. Eg hans 
Andans Finn af krapti eðli aptur endur- 
fengið, Nýtt líf, mann nýjan guði! hand- 
genginn. 

8. Þökk og prís, faðir! færi? eg þér, 
Frelsarans lærdóm þú sem mör Að trúa 
og iðka kenndir! Þér guð, fræðari! þökk 
sé heit, Það eg hann elska nú, og veit, 
Að elska mun lífs að endi! (ððst dýrð 
Æ skýrð Verði þér og þökk af mör! 
já þökk margfalda Héðan í frá og um 
aldir alda. 


140 VIL. Ávextir trúarinnar 


Nr. 65. 
Friðuð samvizka. 

Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Heims fráskilinn harki? eg smakka Holl- 
an samvizkunnar frið Og fögnuð, sem 
þér, faðir! eg þakka, Að fá þig hér 
sameinast við! Undir fótum sál mín sér 
Synda veröld hverfa mér; Hins lífs gæði, 
geymd mör handa, Gleði minn drykkja 
sælan anda. 

2. Agnið girnda?, ó guð! hvað vinna 
Á geð háleitt hins kristna má? Skyldi? 
hann glaum eða glysi sinna, Eða gremjast 
lífs við stutta þrá, Nær hann lítur laun 
þín á, Lukku? eilífa veitt er fá, Og þann 
krans honum englar fötta, Íhugar, hvað 
sé dýrmætt þetta? 

3. Fast að mér þó hörmung herði, 
Huggun guós mig skjóli ver; Eymda lífs 
stutt: er vegferðin, Eilífð náð sem launar 
mér; Stjórn guðs tigna traust skal geð 
Tárum gleði stilltum með, Bikar mæðu 
mældan súpa, Við mögl ei sökkva? í 
hryggð of djúpa. 

4. Lausnari! mesta með þolgaði 


í kristilegu: líferni. 141 


Manna þrautir sjálfur barst!  Þreyttir 
hels við þyngst kvalræði, Þúsund fjölda 
böli skarst; Þá máttlaus titra mín hönd 
fer, Máttur þinn krapt efli mér! Hönd 
þín sigur hjálpi? að vinna Og heit af 
þerra tárin kinna. 


Nr. 66. 
Einka-umhyggja kristins manns. 
Lagið: Kom, Skapari heilagi andi. 
ppheims er.settir hæst á hæð Hástól 
þinn, eilíf veral mig, Bör jarðar, heyrslu 
bænar gæð, Er ber eg úr dupti fram 

fyr' þig. 

2. Þú skópst mig dupt og dupti' í té 
Dáð lézt, til engilslypta sér; Svo feng- 
ur hér þótt fúans sé, Fái þar lifa um 
eilífð þér. 

3. Kenn mér, faðir! þá miklu mennt, 
Minni eilífu gæfu' að ná; Lát krapt mér 
vit og vilja lént, Að vinna mör sjálfum 
Sigur á. 

4. Mér kenn samvizku „minnar góð 
Meta boð jafnt sem himininn, Og var- 


142 VII. Ávextir trúarinnar 


ast fremur vítis glóð Það vonda', er hana 
banna finn. 

5. Gjör viðkvæmt þetta hjarta hart, 
Hve nær sem bræður líða sé; Eymd og 
böl, sem minn óvin snart, Aldrei að sjá 
mér skemmtan sé! 

6. Lát mig of djarfa, herra! í hönd 
Hvergi taka þín reiðarslög, Né vísa 
þeim í vítis grönd, er vantar þekking á 
þér mjög. 

7. Í sæld auðmjúkt, þraut öruggt geð, 
Eitt er það, guð minn! sem eg kýs; 
Það eitt verði, er gott:þú fær séð! Þín 
vild, skapari'! er góð og vís. 

8. Beætri með iðni? og blessun þín 
Brauðs lát mig daglegs aflað fá! Ráð- 
vandur lifa mennt sé mín Mesta', og 
rósamur skiljast frá! 

9. Þinn maktar valda! af helgri hirð 
Hljómar prís; engill lýtur þér; Sóla her 
þína syngur dýrð, Samrómar helgra þinna 
hver. 

10. Sæll em eg! andi, eins og þeir, 
Eins manneskjan þig prísa má! Duptið 


í kristilegu líferni. 143 


þú hófst; þör dupt því meir, Drottinn! 
skal lúta? og heiður tjá. 


Nr br 
Afneitun holdlegra og veraldlegra 
girnda. 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 

ugnablik tímans ei fyr" þessa, Ó guð! 
líf þetta gafstu mör; En mig að í eilífð 
mættir blessa, Mér er lént tómstund 
vistar hér. Reynslu, æfingar er hér 
land, Umbunar þar eða sekta stand. 

2. þú gafst mör vit og vilja; að 
megni, Veittir ljós, þekkja sannleikann; 
Krapt boðum þín mér gafst að gegni; 
Glöggvan  milliþráð skyldu? eg fann, 
Tilfinning dyggðar innra af yl, Og frelsi? 
að kjósa, sem eg vil. 

3. Máttugt þitt „verði“ veg og 
yndi Vann jarðneskt býli að skreyta 
Mitt; Skilning meðskópstu mér, svo 
fyndi Megin-fegurða safnið þitt, Er út- 
Jóst þessa yfir fold, Allt að seðjir og 
Sleðjir hold. 

4. Mitt jarðneskt hús að hrynji og 


144 VIL. Ávextir trúarinnar 


þrjóti, Helg þín kenning af vafa dró; 
Leyft er mör heimsins hér að njóti, En 
hans sem ekki nyti eg þó; Fýsnir sansa 
mér forðast ber, Ef föstum við jörð þær 
halda mér. 

5. Opt.á eg kæti? að engu skeyta, 
Inndæl þó hug minn ginni' að sér; Auðs 
og metorða ei einna leita, Á þó vel 
lítist heimskum mér; Sem gott það velja 
opt eg á, er holdi og blóði svíða má. 

6. Sú reynsla' er, guð minn! ónýt 
eigi; Eg hvort sé trúr, þú vildir sjá; 
Verður lífs betra! að vottast megi, Verð- 
ur þér, guð! að búa hjá; Hvort hreinn 
af grómi hégómans, Hæfur til gleði æðra 
stands? 

7, Því náð þín alvöld nýtt mun hauð- 
ur Og nýjan himin upp byggt fá; Þeirra' 
að mér helgur öðlist auður, Hið ósöða' 
eg hér skal líta á, Standa tælingum 
girnda gegn, Ganga' æ þinn veg sem 
hollur þegn. 

8. Sæll em eg, dýrstu vonar verður 
Vera, ef hefi? til dáð og þor; Tæpt ef 
um reynslu tóm vegferðar Trúr helga 


í kristilegu líferni. 145 


guði? og dyggð hvert spor; Og aldrei 
Seng þeim út af stig, Er til lífs betra 
flytur mig. 

9. Sæll em eg, lyst ef synda minna, 
Svikul heimsins og holdsins vél, Og 
ginningar næ yfirvinna, Enn sem mitt 
fjötra hjartaþel! Hve veglegt hnoss úr 
býtum bar, Sá beið sigur hér, krýnist 
þar! 

10. Ljá mör, ó faðir! lið þíns anda! 
Líkn þín sig öflga? í breyzkum tör, Mér, 
sem til þessa mikla vanda Máttvana, 
breyzkur, gálaus er; Kenn mér tak- 
marks míns trúum gá Og táldrægt jarð- 
ar glys forsmá. 


Nr. 68. 

Kristileg dyggð (Sbr. S. Davíðs 15.) 
Lagið: Faðir vor, sem á himnum ert. 
Hverjum, drottinn minn!  hugsvölun 
Hlotnast guðs endurleystra mun þessa 
lífs eptir stutta stríð? Hver standast 
mun á efstu tíð, Og hljóta dýrðar heið- 
urs krans Af höndum  endurlausnarans ? 
2. Sá hör helgast löt, syndar ill Sá 

7 


146 VII. Ávextir trúarinnar 


við yfirráð losast vill, Og lætur þeim sig 
leysa frá Með lifandi trú guðs son á, 
Fyrst hann játar sinn herra, frí Hatar 
allt illt, sig venur af því; 

3. Sá hans kappkostar útbreiða? orð 
Hjá Adams kyni hér á jörð; Syndara 
upplýsir, orði og dáð Upp örvar, sitt að 
betri ráð, Og lætur til dæmi leiða sitt, 
Lausnari! að tignist nafnið þitt; 

4. Sá hegðun, bezt sem vissi, vann 
Vanda, eptir því trúði hann; Sá eins 
og bræður alla menn Elskar; hallmæla, 
græta senn Og forsmá bræður forðast 
vel, Firrist ofhroka' og drambsamt þel; 

5. Sá hatar synd, en syndarann Samt 
þó í brjósti? um kenna vann; Guðs ótta og 
hans gáfur sá Gjarn er að virða hans 
börnum hjá; Sá við guð og menn særi 
röð Sín öll að halda tryggóum með; 

6. Sá bróður, auðnu' og hrós er 
hlaut, Hvergi misann; ef sjálfs í skaut 
Auður féll, svangan seðja hann Sést 
fús, og nakinn klæða mann; kætist, ef 
gjöf hans örlát, án Eigingagns, framar 
bræðra lán; 


í kristilegu líferni. 147 


7. Sá hreint og skírlíft hjartaþel Og 
hugsun æ sör tamdi vel; Þó hefjist, 
dramb og hroka flýr; Hófsemi, góðgirnd 
yfir býr; Lítillátur, þá lukku naut, Lét 
Sig öruggan finna? í þraut: 

8. Honum guð láta hugsvölun Hlotn- 
ast sinna? endurleystra mun Þessa lífs 
eptir stutta stríð; Standast mun hann 
á efstu tíð Og hljóta dýrðar heiðurs 
krans Af höndum endurlausnarans. 


Nr. 69. 
Barðagi dyggðarinnar. 

Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Tregt þitt hjarta tíðum klagar, Hvað 
torvelt sé guðs þræða slóð; Trúr svo 
þenkja og hegðun haga Hvern dag, orð 
sem vísa? hans góð. Að dyggð, er sigra 
ódyggð á, Ómak kosti, játa má; En 
dæm sjálfur, hvað dyggðin væri, Ef 
dyggðinni ei stríða bæri. 

2. Er lífs frí af öllum pínum, Sá anar 
kátur lastabraut? Þessi? af girndum þjak- 
ast sínum, Sem þý, og friðar aldrei naut; 
Sá góði', er temja girndir vann, Grætast 

7 


148 VII. Ávextir trúarinnar 


líka tíðum kann; En hryggð og böl, er 
hann við stríðir, Hlýtur að gleði verða? 
um síðir. 

3. Lastabraut fyrst breið og troðin 
Um blómstruð engi? að sönnu lá; En 
fram á leið er fár og voðinn, Með fælu? 
og nótt sem endast má; Brött fyrst dyggð- 
ar brautin er, Böl og mcæóu sýnir þér; 
En fram á leið hún gang þinn greiðir 
Til gæfu', og loks til yndis leiðir. 

4. Látum, sem guð leyft oss hefði, Þá 
losti, heipt og öfund ill Bálast frekt, 
sem fýsn hver krefði, Fullnægja þeim, 
sem holdið vill; Látum, sem oss leyfði 
guð Lygð, mannhatur, ójöfnuð, Vanþökk, 
háð, er hug má krenkja: Hvað mund- 
ir'ðu' um þann guð þenkja? 

5. Guð vill láta? oss gæfu sæta, Gaf 
hann lög því heilög oss; Þau eru hjart- 
að það sem kæta, Þau eru lífsins dýrsta 
hnoss; Hann lét vitið herma? oss það, 
Hann samvizku tjá oss bað, Hvað vér 
velja og varast ættum, Vör svo farsæld 
öðlast mættum. 

6. Ótti guðs hin æðsta speki, Einast 


Í kristilegu líferni. 149 


frelsið veita má; Þó dýrið eðlis aðhald 
reki, Andarljóss skal maðurinn gá. 
Hvað er sálar eilíf eign?  GEóst hvað 
Sálar heill og tign? Dyggó! hver umb- 
un dyggða' og mæti? Drottni maður- 
inn líkzt að gæti. 

7. Gleð þig við og líka lærðu Ljúft 
orð drottins og hans ráð! Trúr og fús 
þör tem og nærðu Tilfinning af skyldu? 
og dáð; Til góðs hver krapta? af guði 
þá, Við góða brúkun meir skal fá; Hann 
trúr ei notar, guð hvað gefur, Gjörir 
hann svipta því, hann hefur. 

8. Ei berst þú með eigin krapti; Allt 
má þér því lukkast vel; Einn er guð, sem 
í þör skapti, Eins að vilja? og geta, þel. 
Hve nær faðir barni, er bað Um brauð, 
stein rðtti fyrir það? Bið opt; guð ei 
guð þá héti, Ef góða! ei fá þig ásjá leti. 

9. Drottinn Jesús fram röð feta, Fyrir- 
mynd þín á dyggða stig; Anda sælla eiga? 
að hvetja Eptirdæmi og styðja þig; Var- 
ast, óhlutvandra spð Á vegi þeim þör 
tálman sö! Hrós hjá guði er hrósið 
sanna; Hól er tíðum fánýtt manna. 


150 VIL. Ávextir trúarinnar 


10. Hraustur æ ver, þig herkinn laga, 
Hugsa' um dauðann tamt sé þér; Stríð 
æfi svo stuttra daga Við stærð eilífðar 
saman ber; Hnoss, sem trú þín horfir á, 
Hug þér nýjan auka má, Og ókominnar 
aldar kraptur Orka', að dáð þín lifni aptur. 

11. Loks, minn kristni! örvænt eigi, 
Þó ætíð þér ei takist vel! Ný þó veiki 
brjóst æ beygi, Bezt þá vakir hjartans 
þel; Guð sör verknað einn ei á; Á þinn 
vilja* hann fremur sá; Átt forþönun þú 
guðlega, Það má hjartans stilla trega. 


Ni 
Bænarvers til Krists um sannan 
vísdóm. 

Lagið: Kom skapari, heilagi andi. 
Fræð sannri speki, frelsari! mig! Föð- 
ursins speki þú ert einn; Vísdóms sá 
réttan velur stig, Sem verður þinn trúr 
lærisveinn. áð 

2. Hve megn sál vora myrkur hrjá! 
Hvað mennta glys vort fánýtt er! Hver 
bjarta sannleiks braut fær á Bent? hún 
er ein að fylgja þér! 


Í kristilegu líferni. löl 


3. Eg flý þá til þín, ljós og leið 
Lýðum blindum sem vorðinn ert; Fyrir 
big birta! er fengin greið; Fótum mín- 
um þú skriðljós sért! 

4. Guðdómlegt ljós mör gefðu þitt, 
Geigvænu myrkri hrind mér frá! Þinn, 
andi birti upp brjóstið mitt, Og búi 
mér um æfi hjá! 

5. Játa má eg þó, Jesú minn! Jeg 
er þess sóma verður sízt! Eg vesall 
ótal afbrot finn, Er sálu mína flekka 
víst! 

6. En blóð þitt fyr" mig blessað rann 
Blíði Jesú! þig treysti? eg á; Þín heilög 
kenning hættri kann Hrinda örvænting 
mér í frá. 

7. Ávinnings leita“ eg eigi mör, Ei 
manna hrósið fánýtt kýs; Mætti eg að 
eins þóknast þér, þá er hrós gnógt og 
auður VÍS. 

8. Upp lýs þá sál og upp fyll geð 
Andar himneskum glæðum þín; Ástgjöf- 
um þínum auðgað með, Utan þú, neinn 
fær sálu mín. 


9. Í þakkarfórn þér færa! eg vil 


152 VIL. Ávextir trúarinnar 


Fjör, sálu, vit, hvað orka? og er; Því 
ekkert meira á maður til, Fyr? mildi 
þína' að greiða þér. 


Ni tl. 
Um sanna speki 
Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 

ver, sem vantar vizku, beiði Vísdóms 
lind, guð, þá um náð! Hans handleiðsla 
gang vorn greiðir Og guðdómlegt hans 
anda ráð! Hver svo til réð hrópa hans, 
Að hlyti? ei bæn hans náðugt anns! Og, 
hvað auómjúkt um bað, hreppti? Æhann 
gefur, telur ei eptir! 

2. Gef mér, faðir feðra minna! For- 
sjált hjarta? og hlýðið með, Bljúgt sem 
iðrast synda sinna, Og sonarlegt þér 
tjáir geð! Æl þess hjarta óska' eg mér, 
Er elski þig og hlýði þér, Er þinn sé 
vilja áfúst iðja; Eitt það vil eg þig um 
biðja. 

3. Holdið niður djúpt sál dregur, 
Dárliga villugjarnt er mör! ÁAó tjóni 
mér sá verður vegur, Er vel eg mér, 
án ljóss frá þér! Svikulum glampa 


í kristilegu líferni. 153 


glapinn á Gæði fölsk eg kýs mér þá, 
Minn nema guð, sem míns lífs gáði, 
Mínu hollur stjórni ráði. 

4. Hollt og gott mér heimi? í þessum 
Hvað sé, mjög mér óljóst er; Auk held- 
ur mör eilíf blessan Auðnist, nema ljós 
sört mér! Barn þitt ratar illverk í, Ut- 
an þú sjálfur stjórnir því; Þar sjálfs 
míns vit eg sárt má finna Svikara' opt 
velferðar minnar! 

5. Þessum mikla! ó herra! heimi 
Hagar, sem vilt, og stjórnar þú; Hvað 
eitt skeður hans í geimi, Sem hugað 
og geðfellt þér er nú; „Nær brá sunna 
sinni? út af Settri rás, er skaparinn gaf? 
Hvað er, sem strax, er hann röð bjóða, 
Hlýðni' ei tjái viljagóða? 

6. Þegar hafs þíns æðir ólga Og þú 
Skipar: „kyrrast nú!“ Hverfur þess öll 
brimfull bólga, Svo brátt sem hönd 
upp lyptir þú; Tllra fýsna ofsi þver, þá 
æða mör í brjósti fer, Mun þá bending 
megn um þinni Mitt órótt að spekja 
sinni? 

7. Æl! ráð lífi öllu mínu! Allt veri 


154 VIL. Ávextir trúarinnar 


það helgað þér! Hollu ráði? að hlýónast 
þínu Helzt sé stundað æ af mér! Vitur 
og hygginn verð eg þá; Vinn, það rétt 
er, jörðu á; Og verð með þér sæll um 
síðir, Svo er allt nóg, eg engu kvíði. 


Nr.é79. 

Bænarvers um styrk í því góða. 
Lagið: Dagsbrúnin dýr upp rennur. 
Heyr, faðir! hvers þig beiðir Af hug 
þitt auma barn! Styrk veit því lífs um 
leiðir, Leiðtogi náðargjarn! Mig synd 
opt mjög blindar, Megin hindrar, ríg- 
bindur; Bæg lund af veg vondum, Að 

varist snöru garn ! 

2. þú gildrur þekkir allar Þræddar á 
hættan stig; Opna sjón! að mér kalla, 
Að æ sö var um mig! Þín heitin væn 
veita Von sæta; bæn heitri Þín leita ven 
vitran, Að veik dáð auki sig. 

3. Lífs orð þitt lampi veri Ög ljós á 
stigum mín, Grandvar svo jafnan geri, 
Guð! hvað boð kenna þín; Þér hlýðið 
orð, æði, Arð góðan mér bjóði; Hýrt 
bróður hér þjáðum Hjástoð tjáist brýn. 


í kristilegu líferni. 155 


4. Aðstoð víst á eg vísa, Ef gjöri fús 
hvað má; Orð þitt því löztu lýsa, Lift 
eg við huggun þá; Þinn sonur sýnn reyn- 
ist Sannvinur mannkyni; Hans ben og 
bæn hreina Bót vann lýtum á. 

5. Þó tilfinning brota beygi Og blygð- 
un fylli geð, Örvílnast skal eg eigi; Önd 
mín sinn túlk fær söð, Í hæð á hlið föð- 
ur Hlý bjóða“ er réð gæði; Frí af mæðu, 
frið, næði Fæ honum hjá og með. 

6. Fullefld skal í því góða Önd mín 
þar prísa þig, Og lof þeim lausnara 
bjóða, Er leið saklaus fyrir mig; Kvein 
veiki? af kinn strokið, Kaun sekra mein- 
freku Hrein lokin; ein eykur Yndis- 
stundin sig. 

7. Fyrir styrk veikum veittan Og von, 
þá orðna? að raun, Þar prís tér þjón 
óþreyttan Þér synda laus við kaun; Fjær 
tárum forklárast; Færir æru þér skæra, 
þér nær um ár crin, Minn ástvin bezti' 
og laun! 


156 VILL Ávextir trúarinnar 


Nr 23) 
Elskan til guðs. 


Lagið: Heyr mig, Jesú! læknir lýða. 

Alls góðs, guð! og algjörs lindin! Æ 
hvað kæran hefi' eg þig! Sælu gnóttum, 
sálaryndi, Seður hverjum ást þín mig! 
Hold þó mitt og hjarta þreytist, Hafi 
eg þig, eg engu skeyti; Ást þína" eina', 
ef eignazt get, GEðra' eg himni? og jörðu 
met. 

„2. Hversu önd mín upp sör lyptir, Ó 
guð! nær eg hugsa' um þig! Upp lífgast, 
svo að angri sviptist, Af þér, drottinn! 
finn, eg mig. Sjón til þinna! ef vendi 
verka, vizku, gæzku, máttar sterka, Hvað 
það léttir hjarta frá Hugsorg, kvíða, böli, 
þrá! 
8. Þinna' af fylling guðdóms gæða 
Gæði ótal streymdu? að mör; Þú vildir 
mig tilveru gæða; Þú veldur því: enn 
til eg er. Þér mín önd skal þökk fram 
telja, Það hún hugsa kann og velja; Þör 
að fékk hún þekking á, Og þig sinn 
föður nefna má. 

4. Frá glötun og voða geysi-nauða, 


í kristilegu líferni. 157 


Ó guð! mig kaupa lézt þinn son; Lézt 
saklausan líða dauða; Líflát hans mér 
heilla? er von. Hann dó, mér þá heill 
á vinna, Með honum eilíft líf að finna, 
Um eilífð vita? að elskir mig, Um eilífð 
gleðja mig við þig! 

5. Þig, sem fyrri ást mör inntir, Elska 
eg ei skyldi á mót! Með grunnlausri 
mör sem sinntir Meir en föðurelsku rót! 
Er mör unnt án elsku þinnar Á jörðu 
hör rósemd finna? Án hennar við æfi- 
þrot Eilíf sælu þiggja not? 

6. Æl sæll væri? eg, ef til fynda, 
Elskuvert hvað þitt er geð! Hjarta mitt 
ef hatri synda, Sem hatar þú, gagntæk- 
ist með! Boða þinna! ef grandvar gætti 
Og geymdi þau af fremsta mætti! Hver 
blessan síðar biði mín, Ef byrgðir ei fyr? 
mér ásján þín! ; 

7. Minn er ærinn elskubrestur! Önd 
mín við það kannast hör; Í föðurlandi 
frómra beztu Fæ eg elskað þig sem ber; 
Þar mun eg vilja þinn á síðan Þekkt fá 
gjörla, tigna, hlýða; Og laun algjörðrar 
elsku þá Öðlast hástól þínum hjá. 


158 VII. Ávextir trúarinnar 


Nr. 74. 
Gleði af guði. 
Lagið: Óvinnanleg borg er vor guð. 

Mín hlutdeild eilíf minn guð er, Minn 
leiðtogi? og huggari; Hans endurleystum 
ljós yfir mér Og líkn um eilífð varir; 
Heims dómi' hann hinztum á Hrekur 
mig ei sér frá; Líf sælla' hann lætur 
hlé Mér láta? og ró ítð, Hér líka með- 
an hjari. 

2. Eg heimi fjær þér einum hjá, Þú 
allrar veru? uppspretta! Nær umgengst, 
meini! og mæðu frá Mínu finn hjarta 
létta; Heim sá skóp, honum við Heldur, 
mér veitti lið; Almáttugur, sem er 
Og var, liðsinnti mör, Sinn frið lét sálu 
metta. 

3. Önd þá úr dupti upplypt sér Upp 
til þín, guð! nær fleytir, Efld þeirri af 
trú, glöð bæn fram ber, Að bezti faðir 
heitir; Upp til þín önd þá fer Í flokk 
með sigurher, Finn eg ró þá í þér; 
Þar er eg, en ekki hör. Ó sælu, er 
von sú veitir! 

4. Þú klæddir líka moldu mig, þó 


í kristilegu |líferui. 159 


mér sért jafnan nærri; Þú sör mig; 
finna fæ eg þig; Fæ lifa! og sjá þig 
stærri; Ó guð! mör aldrei fjær, Eins 
þar og hér mör nær! Sá þanki færir 
fró, Fyllir af sælu? og ró, Guðs huggun 
gæðir skærri. 

5. Já, þör eg lifi, þér eg dey; En 
þetta kröptum mínum, Að þinn eg er, 
eg þakka ei; Því veldur krapti brýnum 
Þín guðleg gæzka, að mér Gefst lifa? 
og deyja þér; Já, faðir, faðir minn! 
Mig fýsir um eilífð þinn Með vinum 
vera þínum. 


Nr. 


Sama efnis. 


Lagið: Dagur í austri öllum. 

Minn andi! í guði glaður Greið þakk- 
læti honum heitt; Hann elur önn, sem 
faðir, Að gott þig bresti? ei neitt! Hönd 
hans þör hlífði milda, Hætta þá ögra 
vann; Er þá ei unan og skylda, Að 
Sleðjir þig við hann? 

2. Hvað helzt mitt hjarta gleður, Hefi' 
eg, minn guð! í þör Föður, sem fæðir, 


160 VIL. Ávextir trúarinnar 


seður, Föðurrækt hefir á mér; Til góðs 
mitt laðar geðið Með guðlegu? orði sín; 
Önd með eilífri gleði Á síðan drykkjar 
mín. 

3. Ef gleði og alúð hirði Eg með þín 
rækja boð, Þig óttast, elska, virði, Eins 
og gott barn, minn guð! Ó hvað mör 
vel þá vegnar! Verða þrár allar mín 
Sælli tilfinning fegnar, Fullar nægð gæzku 
þín. 

4. Öruggu eg má renna Auga til himins 
þá; Til böls ei kann að kenna, Krappt 
mig þó leggist á; Mitt hjarta værar 
vefja, Von og ánægja blíð, Er geð mitt 
hugga' og hefja Heims böl yfir allt og 
stríð. 

5. „Minn ert þú, mig hver skaða 
Má?“ fæ eg glaðvær tjáð, Sæll við þá 
vissu glaða, Að vís mör þín sé náð; 
Þú, faðir! líf mör löðir; Lífsheill mín 
þér er kær, Lífs hvað til gæfu? og gleði 
Gagnar mér, veitt þú fær. 

6. Að þínu, ó guð! ráði Í heim minn 
Jesús kom; Misverk mín öll af máði, 
Mér ávann frelsisdóm; Hann tilbið eg 


í kristilegu líferni. 161 


honum treysti, Hans píslir trúi? eg á; 
Fær ei synd, mín þó freisti, Frá þér 
mig skilið þá. 

7. Ó huggun oðst dauðlegra ! Ó full- 
sæld betra lífs! Fullkomnan heimi í 
fegra, Fast þreyð í byggðum kífs! Sízt 
til engis! þá endað Er veðhlaup, lokið 
þrá, Í friði mig lætur lenda Lausnari 
minn sér hjá. 

8. Ó guð! mín afþör gleði Eilíf mun 
vara þá; Hel, ögra hart þó réði, Henni 
sízt raska má; Fús bein mín fúa af- 
hendi, Fullviss þess, drottinn minn! 
Brátt þinn dag ber að hendi, byrja nýtt 
líf þá finn. 

9. Virzt, meðan vegferð þreyta Verð 
eg í útlegð hér, Mér þá meðvitund veita, 
Vel sem barn líki eg þér; Gleðirík 
þessi gæfa, Guóðl sem eg hefi? af þér, 
Heill um hérvistar æfi, Huggun í deyð 
sé mér! 

10. Syndagirnd sízt því hnossi Mig 
svipti, viti? og trú; Hennar þá hættur 
blossi Hreifir sör, mig út bú! Anda þinn 


162 VII. Ávextir trúarinnar 


æ lát stýra Athöfn og hjarta mín, Að 
missi um eilífð dýra Aldregi trú til þín. 


Nrisdt6. 
Upprás góðra verka. 

, Lagið: Í Babýlon við vötnin ströng. 
Ást guðs ef til knúð ei þig fær, Að 
skyldu þinnar gætir; Af dyggð þinni þá 
ei þig stær; Öll, vit, þig skortir mæti! 
Ef eigin hagur, holdsins lyst, Hroki, 
sörþótti', er önd fá gist, Þig fýsa' ein, 
gott að gerir; Þó athafnir þú að hafist 
Aldrei svo frægar, laun eru misst, Af 
guði upp er skerir. 

2. Heimsins þó furða“ og heill þú 
sört Heppinn við eðlis gæði, Ef heillir 
manna eflir bert, Að heiðri? af mönnum 
næðir; Utan fölskalaus ást þitt geð Upp- 
fylli, gáfum stærstu með Verð þitt allt 
verður að falla; Þó ættir engla hugvit 
hátt, Hjá guði verð ei meira átt Hvell- 
andi heldur en bjalla. 

8. Þitt þó nauðstöddum brjótir brauð, 
Byggir hús, þeim að hjúka, Af ekkjum 
hrindir eymd og nauð, Annist bjargþrota' 


í kristilegu líferni. 163 


og sjúka, Föðurlauss björg og forsvar 
sört: Fyrir guði þú vannst ekkert, Öll- 
um þó eigum tærir, Ef skyldu þig ei 
kall til knýr Og kærleiki til bræðra hýr; 
Arð hitt þér engan færir. 

4. þó afrek há með hetjumóð Hlotn- 
ist að frábær ynnir; Þó fyr ættjörð þitt 
flyti blóð, Fyr aðra hold þitt brynni; 
Ef elsku og skyldu ei þig lözt Örva 
hér til, en sjálfs þíns mest Elska þig 
ein fram hvetur: Þó frelsir heil og frið- 
ir lönd, Fær ekkert þína batað önd; 
Allt það guð engis metur 

5. Ef guði ytri væru verk Vildust, 
hann hægast kynni Bönd eðlis láta? oss 
beygja sterk, Eða beita makt til sinni, 
Að þau framkvæmdum; en hjá þeim, 
Allt sem veitir og gefur heim, Afl, vit, 
makt, ekkert gildir; Verks þíns tilgang 
hann vega kann; Vill hjarta', er heiðri? 
og elski hann, Eitt meir en allar snilld- 
ir. 

6. Hjarta, af sjálfs elsku hreinsað 
vel, Helgað með drottins ótta, Af eldi 
kærleiks ylnað þel, Ónýtan frí við þótta, 


164. VIL. Ávextir trúarinnar 


Þetta eitt guði þóknast kann; Þessa 
eins af oss krefur hann; Utan slíkt eig- 
um hjarta, Oss stoða líf það ekki má, 
Er glansamestu jafnvel á Athafnir ytri 
skarta. 

7. Dulur þig enginn, dári! þá, dygeð- 
arnafn snautt ei stóðar; Lít verk þín 
ytri? ei allein á;  Uppsprettu þeirra 
skoða! Opt þig fyrir guðs augsýn reyn; 
Aðgæt, hvort elska til hans hrein Hug 
stjórni? og hegðun þinni; Hræsnislaus 
trú hvar hjarta' í býr, Hvergi má bregð- 
ast, ást að hýr Búi þar einnig inni. 

8. Guðs elsku? ef hýsir hjarta þitt, 
Hún mun til góðs þig styrkja; Aðsetur 
þar að eig? hún sitt, Af ást munt til 
bræðra merkja; Kærleiki, er skal þör 
skarta á, Skír og flærðarlaus vera má, 
Góðfús og frí við hrekki! Bræðra öf- 
undi aldrei lán, Órött með langlund þoli? 
og smán, En sér upp hroki ekki. 

9. Byrgir náungans bresti sá, Við böl 
hans aldrei feginn; Sitt næði stundi eitt 
ei á, En bræðra gagn, sem eigin; Hann 
vonar, trúir, umber allt, Er hann, sem 


í kristilegu líferni. 165 


dug þér ljær ávallt, Fús guðs að fylgir 
vilja; Vilja guðs gjörir veröld í Að vilja 
þín; um eilífð því Skal aldrei við þig 
skilja. 


æ Nr. 

Uppörvan til góðra verka. 
Lagið: Guðs son kallar komið til mín. 
Vakna, mín sáll hress hug þinn nú, 
Hæstum guði', er þig skóp, ver trú, Fylg 
sífellt samvizkunni; Trú mör! þess iðrast 
aldrei kannt, Að ótta guðs og dyggð 
var annt Þér hylla af hjartans grunni. 

2. Holds þíns og blóðs ei hlýóst á 
vél! Hlýð guði! guð þinn vill þér vel; 
Blessan er, hvað hann býður; Sem faðir 
Mönnum oss hann ann; Til cðstu gæfu? 
oss leiðir hann Dyggð og þolgæði þýðu. 

3. Guð sínum styrk vill gæða þig, 
Gakk því jafnan fram dyggðar stig; Lát 
spor þín stöðug stefna; Syndin táldreg- 
ur, dyggðin sízt! Drottinn guð hana 
krýnir víst Náð, sem ei unnt er nefna. 

4. Ógnakvöl glæpa? í augsýn þér Æ 
standi, þegar lokka fer Synda þig svik- 


166 VII. Ávextir trúarinnar 


ul kæti: Guð písl og skapraun þá og 
þraut Þekkir, glæpnum er fylgja hlaut; 
Glæp vill því hatað gætir. 

5. Eymd sér guð djúpa? og örlvílnun, 
Eilífðar nótt er kvelja mun Syndara', er 
hann hér hæðir; Guð þekkir, dyggð hvað 
dýrmæt er; Drottinn Jesús það kennt 
hefir þér; Þau smáir þú samt gæði! 

6. Nei, vak og bið og berst, sál mín! 
Bjargar þér guð og sér til þín; Allt síð- 
ar þér umbunar. Honum trúr ver, en 
hvika ei frá; Hugsa þrátt dauðann, 
dóminn á, Sigurkrans minnstu' að muna. 


Nr. 78. 
Trúlyndis ásetningur í kristindóm- 
inum. 

Lagið: Upp á fjallið Jesús vendi. 
Þekkir, heiðrar þig minn andi, Þín boð 
játar helg og góð, Faðir góði! fús ósk- 
andi, Að fengi holla tendrað glóð Elsku" 
á þér, svo allt eg vandi Sem eign þín, 
sú Í tryggð æ stóð. 

2. Án þín sál býðst enginn friður, 
Eg þó móðan hlaupi mig Tímans skugga 


Í kristilegu líferni. 167 


skemmtun viður, Skortir önd svölun ut- 
an þig; Um tíma' og eilífð bljúg því 
biður, Bezt þín elska? að fylli sig! 

3. Veit, eg hvern dag viðbjóðslegri 
Vondra finni synda þrá; Eptir að sækja 
æ óverðugri! Auðna' er sálar dyggðin 
há; Hana? að velji eg, sóma' og sigri 
Sæmist! bæn, guð! veit mér þá! 

4. Frið samvizku fæ eg hreinan, Fæ 
himinsins njóta hér, Af hjarta þig ef 
elska einan, Einum stunda? að þóknast 


þér; Og fæ þann allan, faðir! að reyna 


Fögnuð, rétt er nafn það ber. 

5. Af heimi þó eg hatur líði, Hjarta 
mitt, guð! treystir þér; Þess áfelli? ef 
ei eg kvíði, Ó það gleði nægtir lér; 
Fullsæll verð eg, böl þó bíði, Boði guðs 
ef trúr eg er. 

6. Högómans ei glys nö gróði Geð 
mitt fæli þér í frá! Einn þú ert minn 
æðsti góði! yfirvinna styrk mör ljá Synda 
Vél með sönnum móði, Er sannkristnum 
má finna hjá. 

1. Heimt þú alla hyggju mína Frá 
heimi? til betra lífs hjá þör! Önd mín 


168 VII. Ávextir trúarinnar 


finni unun sína Eilífð við að skemmta 
sér! Heim lát verði hærra týna, En hon- 
um síðar í eilífð ber. 


Ni 
Sonarlegur guðsótti. 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Viltu lind þekkja vizku allrar? Vit, 
hræsnislaus guðsótti? hún er. Hann einn 
vitran og hygginn kalla Hér má, sem 
alls, er gjöra ber, Gætir fús, því það 
guðs boð fann, Þó geti enginn þvingað 
hann. 

2. Guðdófnsins hátign þarftu? að þekkja, 
Þinn auðvirðleik svo skynjir þú; Fífi- 
djörf mun ei þá brjóst þitt blekkja Og 
blygðunarlaus heimskan sú, Að lasta boð, 
sem bauð sá þér, Hvers boð réttvíst og 
heilagt er. 

3. Óbær skylda? engin. þér mun þykja, 
Þú, sem gott barn, ef óttast guð; En 
sonarlegt angur í þör vekja, Að afrækt- 
ir þrátt hans heilög boð; Þeim guð hef- 
ir með að verkum vott, Vænt þykir um, 
hvað framdi gott. 


í kristilegu líferni. 169 


4. Guðlausa dirfir dimma' og nóttin, 
Er dylur þá, svo enginn sör; En þig mun 
drottins örva ótti, Eins þá að forðast, 
Tangt hvað er; Þú hugsar: „fyrir hans 
augsýn Sem hádags birta myrkrið skín“. 

5. Guð í einrúmi eins að tigna, Sem 
opinbera heiðrun tjá; Raust æ samvizku 
Sinnar gegna, Sæta því fús, er hvetur 
hún á, Allt fær það drottins ótti kennt; 
Sá óttast guð, þá nemur mennt. 

6. Heims ef foröktun hlýtur mæta, 
Hans því ráðvandur firrist slóð, Ótti 
drottins mun afl þör bæta, Illra svo for- 
smá lærir hnjóð; Sá guðs hins hæsta 
hylli fann, Heimur þó spotti, sæll er 
hann. 

7. Að ótta drottins ætíð gætir, Eins 
dug þör ljær og hetju geð; Heims þó 
ögrandi ofsa mætir, Er skipar, guð hvað 
banna röð; Sá, hvers ljós, athvarf, hlíf 
guð var, Hann skelfist ei fyr? mönnum 
par. 

8. Ó guð! lát mig þinn ótta leiða! 
Þig, æðsti! kenn mör jafnan sjá! Lát 


8 


170 VIL. Ávextir trúarinnar 


hann til vísdóms veg minn greiða; Vill- 
ast aldregi mun eg þá. Þig, guð! ótt- 
ast heill andar er; Æ! sæll er hver það 
temur sör. 


Nr. 80 
Bæn um sannan guðs ótta. 
F Lagið: Einn guð skapari allra sá. 
() guð! í leynum allt er sör Og ert ná- 
lægur mér nú hér! Lið og styrk veik- 
um ljá mér þinn, Að lifað fái eg sem 
röttkristinn ! 

2. Barns þíns mér viðkvæmt gef þú 
geð, Grannt hverja synd er forðast röð, 
Fýsn og girnd illa er kefja kann, Þá 
kvikna fyrst í brjósti vann! 

3. Algjör ert, helgur, hreinn, án meins, 
Hreinn og algjör veit eg sö eins; Il ei 
vanvirðir að eins gjörð, Ill girnd er líka 
haturs verð. 

4. Vond athöfn er þér eigi kær, And- 
lit þitt mönnum hulið fær; Andarfrið 
brast og yndi þann, Er þú hlauzt finna 
strafls verðan. 

5. Ást þinni fagna? og elska þig, Elsk- 


í kristilegu líferni. 171 


aðan af þér vita sig, Forsmekkur sælu? ei- 
lífrar er Í reynslutíma þegar hör. 

6. Unn mér þessarar gæfu', ó guð; Get- 
ur þá hvorki líf nð deyð, Útvortis hagur 
enginn, frá Öruggri svipt mör trú þör á. 

7. Lánið hollt þigg eg þá í dag, Þakk- 
látur, er minn gleður hag; Og ef mót- 
kast og mæðu' eg finn, Mér held von- 
góðum ókvíðinn. 

8. Yfir tíð og heim eg þá inn Í ei- 
lífð lít og himininn; Gleðst, að til lífs 
mig leiddir hör, Líf betra? á síðan ætl- 
ar mör. 


Nr. 81; 
Sonarleg hlýðni við guð. 

Lagið: Kom, skapari heilagi andi. 
Hátign og veldi? er, vor guð, þitt! Veg- 
semd, prís og þökk færð sé þér! Í dupt- 
ið krjúpi á andlit sitt Og tilbiðji mann- 
skepna hver! 

2. Þig, herra'! aleðli hyllir allt, Frá 
hæstum engli! að lægstum orm'; Heiðr- 
un þér allt og hlýðni galt, Hvers bend- 
ing reisir, lægir storm. 

gx 


172 VII. Ávextir trúarinnar. 


2 


3. Samstilling, orðu, eining, séð, Ó 
guð! fæ, hvert sem renni eg sjón; Skal 
sæmdur þinni mynd eg með Þeim meiðsl 
þver vinna og gjöra tjón! 

4. Þú skópst, því veldur þín forsjón, 
Það eg em til og mannkyn hitt; Þú ert 
minn herra', eg þinn er þjón; Þú minn 
faðir, eg barnið þitt. 

5. Því fagna láni?, að þitt barn sé, Sá 
þig ei heiðrar, enginn kann; Sá holla 
löt þér hlýðni? í té, Heiðurs þess, faðir! 
einn til vann. 

6. Hve rétt, sanngjarnlegt, gott eg má, 
Guðl játa allt, er bauðstu oss! Sæll hver, 
þíns vilja? er gjörir gá, Þann gjöra? er 
yndi' og sælu hnoss. 

7. Ekkert oss bannar annað guð En 
illt, sem skaða? og sneypu? oss bjó; Vei 
þeim skyldu lét vanrækt boð! Vansemd 
og kvöl hann yfir sig dró! 

8. Guð er sízt, lög þá gefa? oss vann, 
Grimmur týranni', er hatar menn; En 
velferð af því vorri ann, Vill oss til 
hlýðni leiða senn. 

9. Hans byrði létt, hans hægt ok er; 


í kristilegu líferni. 1t:3 


Hver fús það ber, með gleði rann Sitt 
skeið; og þó hann hrasi hér, Hann 
aðstoð guðs þó reisa vann. 

10. Opt hvatti? hann náð og ást oss 
með, Af þakklátsemi hlýðni að tjá; Opt 
mceðu? og krossi æfa? oss réð, Afbrotum 
nýjum við að sjá. 

11. Hans hótar, lofar, hvetur senn 
Heilagt orð, sýnir líf og hel; Hrærir, vek- 
ur hans andi; en Eyra' eg þó lyk og 
hjarta-þel. 

12. Neil hjarta mitt sé helgað þér, 
Heilagi guð og faðir minn! Virzt stöð- 
uglyndi veita mör! Virzt sem eigindóm 
helga þinn. 


Nr::82, 
Trúartraust á guði. 
Lagið: Ó drottinn allsvaldandi. 
Mín skylda, mín er sæla, Mitt líf, ó guð! 
big treysta á; Huggun það hjarta inn- 
dæla, Hugstyrk og gleði veita má; Ferða- 
manns fær það mæði, Til föðurlands 
hlaup svo þræði, Unnið á stans, en 
aldrei þreytast næði. 


174 VIL. Ávextir trúarinnar 


2. Sínánar sorg og kæti Sem kvöld og 
morgun skiptast hér, Unz gröfin öllu? á- 
gæti Og andstreymi líka fyrirfer; Ólán 
flýr, auðna' er hlotin; En þá hýr varla? 
er notin, Burt hún snýr, brátt með öllu 
þrotin. 

3. Æl hverri angist og kvíða Um- 
spennast dag hvern mættum vér; Og 
líka, lífs þó blíða Léki við oss, eins 
skelfast hér; Ef traust þér á trega ei 
renndi, Til þín sjá upp oss kenndi Og 
ráð vort fá með rósemd þinni hendi! 

4. þú útskiptir því öllum, Er sörhverj- 
um bezt haga sér; Með blíðu? og böls 
áföllum Blessumst af þinni hendi vér; 
Æ! sem ber, að vitrir vildum Vör það 
hér svo nota', er skyldum, Lán, sem er 
lönt af guði mildum! 

5. Síst gangi? að vilja vorum! Þú 
velur æ, bezt hvað haga má; Þó heim- 
ur fari? óförum, Fá þau sannindi um 
eilífð stá; Ól að þá þau æ þekktum, 
Þeirra? oss hjá krapt' ei hnekktum, Þeim 
villtir frá ei völuðum oss nö blekktum! 

6. Lífs reynslu líða stundin Laus við 


í kristilegu líferni. 175 


sorg og víl mundi þá, Og móðlaus aldrei 
fundin Andstreymi sál vor við né þrá; 
Sigrarans von með værri Vör þá krans 
Ssæjum oss nærri, Og umbun hans í dýrðar- 
vist skærri. 

7. Helga sjálfur mitt hjarta, Herra! 
Svo öruggt treysti“ eg þér, Og horfi! á 
himins bjarta Heimvon stilltur, þá böl 
mig sker; Æ! eg kýs um eilífð færa, Að 
lözt vís mig böl hör særa, Guð þér prís 
á gleðinnar landi væra! 


Nr. 83. 
Rött meðferð guðs gáfna, 

, Lagið: Faðir vor! sem á himnum ert. 
Guð 1 makt þín vís við heldur heim Og 
hans af lífi fullum geim; Allra til þín 
glöð augu sjá, Alls góðs sör vænta þér 
í frá, Þör, faðir! sem það elskar allt, Öllu 
þess fæðu gefur ávallt. 

2. Þú opnar hönd: þá fljóta fer Fram, 
það nauðsynlegt hverjum er; Umsjá al- 
rækir engan þín, Alla velþóknun mettar 
sín; Óþekkt, óverðug engin sú Álízt þér 
skepna', er gjörðir þú. 


176 VII. Ávextir trúarinnar 


3. Þín veitti hönd mér gæzku gjörn, 
Guð! deildan verð minn eins dag hvern; 
Holl bjó mér hann á tækri tíð, Til frá 
því varð eg, ást þín blíð; Enginn faðir 
barn annast sitt Eins föðurlega' og líf 
þú mitt. 

4. Mig yfirgefa muntu sízt, Mitt at- 
hvarf, drottinn! það er víst! Víst á eg, 
gott að gjörir þú mér, Guð! meðan vilt 
eg tóri hér; Alls nægta æski? eg ei af 
þér, En, hvað eg við þarf, gef þú mér. 

5. Fuglinn þín örlát fæðir mund, Þó 
fá? ei sáð nð arið grund, Blómstur í 
kónga skrýðir skart, Þó skorti við mig 
að iðja margt; Fyr guði miklu meira 
þeim, Mín sál, ert þú, því aldrei gleym. 

6. Mér settirðu' eilífð, minn guð! mið; 
Mig skópst ei fyrir tímans bið; Af þér 
- eg vit og frjálsleik fékk, Fyrir mig Jes- 
ús dauða? í gekk; Ekkert, sem jörðin 
elur og ber, Að tign og verði jafnast 
mér. 

7. Þú, sem allt röðst mör þetta tjá, 
Þú björg og drykk mör eins munt fá; 
Býtast hvorttveggja án bænar lét, Þeim 


Í kristilegu líferni. 177 


brotum með þig smána verst; Og þó eg 
beiddi? ei þar um þig, Þín mundi líkn 
Samt annast mig. 

8. Um ánægt hjarta! að eins eg bið, 
Er uni þínar gáfur við; En um fram 
allt þó uni við þig, Er aðstoð slíka tör 
við mig; Þú, sem ert lífs sú lind og haf, 
Er lán allt og blessan flýtur af. 

9. Gnægt ef mér þinna gáfna ljær, 
Gef mör hófsemi? að nota þær; En ef 
minna mér auðnast lán, Óánægju mér 
forða? og smán! Þér, hvers umsjá mér 
æ er vís, æ færi eg þökk, minn guð! 
og prís. 


Nr. 84. 
þakklæti fyrir guðs fengna hjálp. 
Lagið: Hrópaði Jesús hátt í stað. 

Þú, guð! er manns ei þjáning kær, Þig 
minn andi tilbiður; Jafnsnart sem spek- 
in skipar skær, Sker hjálp og líkn oss 
viður. 

2. Sízt hegnir, sekt sem vor til vann, 
Þín væga föðurblíða; Með mæðu' og 


178 VIL. Ávextir trúarinnar 


þrautum mennta kann Menn þína', að 
þola? og hlýða. 

3. Þú endar þraut, nær þóknast þér, 
Og það opt dásamlega; Hjálp þín sízt 
gleymist, herra! mér, Heit mín geld laus 
við trega. 

4. Allt eins hjartnanna? og alheims 
krapt Átt þú, stjórnar og laðar; Í öllu? 
er líkn og lið fær skapt, Leynt þú verk- 
ar alstaðar. 

5. Hvað vernd þín, drottinn ! við hélt, 
gaf, Veri þér dýrð, mér gæfa! Bræðr- 
um kærleiks hót býtt séu af Blessun, 
er lözt mér gnæfa! 

6. Vanbrúkun allri verji mig Vandla 
þíns sonar andi! Hönd þín sé mör þá 
hræðilig, Er hóta synda vél grandi! 

7. Hjálp, eg öruggur horfi! á þig, Ef 
háski? og neyð enn grætir; Trúfasti fað- 
ir! taktu mig Til þín, mör hel þá 
mætir. 

Nr. 85. 
Auðmýkt. 
Lagið: Heyr mig, Jesú! læknir lýða. 
Að láta kjör sör lægstu falla, Lofstír 


í kristilegu líferni. 179 


manna? ei girnast á;  Orðalaust með 
ánægju? alla Undir þjóna þjónað fá; 
Af góðu? í kyrrþey gleði leita, Gáfum 
sízt til ofdrambs beita: GEski' eg vits 
þess, ó guð, mör! Æ frá hverjum ? nema 
frá þér. 

2. Vegu' óþekkta, vegu' að renna, Er 
vann þitt auga, guð, eitt sjá; Í kyrrð 
þola, þegja, nenna, Þó mig enginn minn- 
ist á: Þú, lítillætis lind alls! kenndir, 
Er lagar hjörtu? og þeim um vendir; 
Ljúfi Jesú! lær það mig; Mig lær að 
Þegja' og horfa? á þig. 

3. Þó mig enginn þekkti bróðir, Þola 
mætti? eg háð og gis, Þó forsugt auga 
forsmán bjóði, Og flestrar auðnu gengi 
á mis, Og nefndi maður á jörð enginn, 
Ef að eins til þín hugsað fengi, Ó Jesú! 
rótt yrði mitt, Ef inn í liti? eg hjartað 
Þitt. 

4. Guð huglágra', í geði rórra, Er 
gjarnan una? í skugga? að stá; Með 
þrek? er líða þjóna trúrra, Og þíns í 
kyrrðum vilja gá; Guð lundkarskra', er 
klaga eigi, Þó kenna þungra byrða megi, 


180 VIL. Ávextir trúarinnar 


En hugsa þögulir heim til sín, Og horfa? 
auðmjúkir upp til þín! 

5. Eg þig, guð, minn guð! á kalla, 
Með glaðværð krýp að fótum þér! Þú 
endurnærir, náðar alla! Náð og ró eins 
gefur þú mér; Veit mér lið, sem vildi? 
í fari Verða? æ fyr' þér auðmjúkari, 
Að aldrei treysti? ómáttkum mér, En 
missi aldrei sjónar á þér. 


Nr. 86. 
Móti drambsemi. 

Lagið: Guðs son kallar: komið til mín. 

vað er minn hagur og heppniskjör? 
Hvað lukku minnar efling hver? Allt ó- 
verðskulduð gæði; Ó guð, hverjum eg 
allt hefi? frá! Æ! varðveit mig dramb- 
semisþrá Og oflætis fyr? æði. 

2. Mér ef hlotnast, að meiri? eg vinn 
Mönnum not, en náungi minn, Hver 
gaf mér þartil þróttinn? Vitsmuni stærri 
ef eg á, En öðrum veittust: Hver gaf 
þá? Enginn utan þú, drottinn! 

3. Hér ef mör gæfa hlotnast kann 
Heldri, en gleður náungann; Þjóna' €g 


í kristilegu líferni. 181 


þér þeim mun betur? Hvort mér sú 
gæzka mildilig, Er meir en aðra bless- 
ar mig, Rétt til drambs gefið getur? 

4. Ef hávegum og heiðri í Hagsæld- 
ir gnógar við eg bý, Ó guð! hver hef- 
ir mig hafið? Hvað opt verðugri miklu 
mér Mátti? eg sjá bróður, nafn hvers er 
Óblíðri? af auðnu kafið? 

5. Hve gæti! eg metnazt, guð minn! 
hör Af góðu því, er fannst hjá mör, Og 
logdöpru mínu ljósi? Þitt er allt, hvað 
eg á og hlýt; Ef þú talar, þá lífs eg 
nýt; Án þín ekkert allt hrósið. 

6. Öll blessan kemur og þrif frá þér, 
Frá þör fram flýtur ástgjöf hver, Eilífi 
ðsti góði. Ó guð! hverjum eg allt hefi' 
frá, Æ! varðveit mig dramsemisþrá Og 
hættum fyr? hofmóði ! 


NA 
Auðmýkt. 

Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Kenn mör, drottinn! dyggð þá ræki, Að 
dramb ei hjarta fteki mitt, Nö ofmetnaði? 
Í illum flæki! Athuga framar lær mig 


182 VII. Ávextir trúarinnar 


hitt: Hvað opt breyzkur hrasa' eg kann? 
Hvað er, guð minn! manneskjan? Hvað 
breyzk, verk þá vinnur beztu? Af vansa 
hve nær frí og brestum? 

2. Hvað opt, gott þá iðja ætti! eg, Ó- 
fús vild mín til þess var? Hvað opt boða 
guðs þá gætti? eg, Gætti" eg þeirra miður 
- en bar? Eru elska? og ótti þinn Æ þau 
rök, mig knýja finn Synd að hafna? en 
gott að gera, Af grunni hjartans lastvar 
vera ? 

3. Ungdómssynda minnst ei minna, 
Minnst ei ófullkomna þá Dyggð, sem 
eldri ár mín vinna; Opt með blygðun 
mátti? eg sjá, Þó stundi? eg þrátt af 
drambi dyggð, Dárra lasta viðurstyggð 
Af manna ótta? ei mig vil selja: Mín 
hvað er þá dyggð að telja? 

4. Eg þó verjist ágirnd ljótri Af 
ótta', að þola smán og spé; Hófsemd 
ræki, að heilsu njóti; Af hugmýkt 
greiða láti í té; Hjá heiðurs fíknar 
hættum stig Og hroka? af leti sneiði 
mig; Af eigin gagni hefndir hati: Hvað 
er mín dyggð að meiri og bati? 


| 


Í kristilegu líferni. 183 


5. Hvað opt, bezt það hjá oss finna 
Hugðumst, guð! þinn ótti? ei var? Eigi? 
ávöxtur elsku þinnar, En arður, tími og 
lund sem bar? Hve nær mátum mæti 
rött Mætrar dyggðar? hve nær létt Oss 
vér fundum ok þitt bera, Og ánægju þín 
boð að gera? 

6. En þó hreint mitt hjarta væri, Hrein 
mín dyggð, æ drottinn minn! Hverjum 
þar fyr? heiður bæri? Hvers eign eg þann 
góða finn? Mig hver snemma mennta löt 
Til mætrar dyggðar, söð að get Í lífs 
míns skyldum lukku mína, Og lofstír minn 
í hlýðni? að sýna? 

7. Boð þín elska' og gjöra með gleði 
Hver gaf mér þrótt og öruggt geð? Mót 
skæðri freistni skjöld hver löði, Skýrum 
Sigri gladdi með? Jeg lind speki jós 
hvers af? Jafnt hver mér þann ástvin 
gaf, Er til góðs þrátt leið mér lagði, Um 
lýti mín ei fyr? mör þagði? 

8. Þú mig gott að velja vaktir; Varn- 
aðarraust þíns anda lözt Mig opt, braut 
þá heilla af hrakti, Heimta' á stig þinn 
aptur bezt; Með krossi? og góðgjörð glæp- 


184 VII. Ávextir trúarinnar 


um frá Greitt mig drógst; nær hét þig 
á, Aptur líkn mig lézt þú finna, Lán 
betrunar gafst til minnar. 

9. Hvað eru', ó guð! mannsins mæti, 
Að minnist hans? að fyr" þinn son Gafst 
honum brot upp, gafst réttlæti, Já, gafst 
til launa rétt og von? þíns af anda ást- 
gjöf ef Afl nú trúar og verk öll hefi?: 
Hver em eg, sem hlaut þá mildi? Hver 
em eg, nema þræll ógildi? 


Nr. 88. 
Jesú Krists frábæra hjartalag og 
hegðan. 

Lagið: Í dag eitt blessað barnið er. 
Lausnari! athvarf aumra bezt, Ástvinur 
syndaranna! Trú hins réttkristna' er tign- 
ar mest! Til þín flýr kynið manna. Hvað 
ástúðleg þín ásján er, Ístöðulausum 
djörfung lör, Þrótt sálum veikum veitir; 
þér aumir gæfu þiggja af, Þíns almætt- 
is, er styrk þeim gaf, Verk því víð- 
frægja teitir. 

2. Það hjarta', er svölun hvergi fann, 
Með hógværð blíóri græðir; Unglings 


í kristilegu líferni. 185 


sál menntun af þér vann, Svo öðlist 
dýrstu gæði; Hjálpar hönd rétt er hver- 
jum brýn, Er hjálparþurfi leitar þín; 
Vina stig villu sneyðir; Þeim, dyggða 
veg sör velur hreinn, Vegur til dýrðar 
þú ert beinn; Dýrst unga dæmi þitt 
leiðir. 

3. þitt andlit deigum eflir móð, Í auga 
brosir friður; Þín hönd furðuverk frem- 
ur góð, Fót þreyttra lúinn styður ; Trú- 
ar kveykir og tendrar ljós, Í trúnni veika 
styrkir oss, Er kapp og alúð þrýtur; 
Óvinur hnoss vort eigi má Né athvarf 
hjartans slíta' oss frá, Er af trúnni á 
þig flýtur. 

4, Veit mör við aðra vilja“ og lyst 
Vægð þinni eptir að breyti: Að, sem þú, 
hjörtu hressi? eg tvist, hrelldra með al- 
úð leiti; Gleðjist, þá bróðir gleði naut, 
Grætist af böli hans og þraut, Stafur 
sé breyzkum bróður; Hverjum, er mér 
sitt hjarta með Hollri vináttu gefa réð, 
Tryggð og ást tjái góður. 

5. Veit, eg bróður, er villast röð, 
Veki með ástúð þýðri; Afbrot nærgæt- 


186 VII. Ávextir trúarinnar 


inn annara séð Eiró hylji, ef verður, 
blíðri; Engum bjóði mig ógn að sjá; 
Að þeirra kvein, er harmar þjá, Önd 
mín sig áfús hneigi; Eptir skammvinna 
vegferð þá Víst gæfu cæóstrar hnoss 
eg á, er vannst mér á píslarvegi. 


Nr. 89. 

Jesú mannkærleiks eptirdæmi. 
Lagið: Jesús Kristur að Jórdan kom. 
Mannkærleiks æðsta af upprás flaut, 
Endurlausnarinn blíði! Sú háleit náð, 
að þyngstu þraut Þoldir, svo frelstir lýði; 
Að forsmán þaktist þú og pín, Þaninn 
á kross, og síðan Lagður í gröf: þá 
gæzku þín Og guðlega tryggð hver þýða 

Má og mannelsku blíða. 

2. Hverjum nauðstöddum hjálp að ljá, 
Heyra kvein sorgbitinna, Meir beztum 
föður bjargir tjá, Blindum, höltum lið- 
sinna; Að þjá sig þjónkun annara! Í, 
Óvina tjón að gráta, Fyrir syndara sak- 
laust frí Sitt líf út blæða láta: Ó menn, 
slíkt ást má játa! 

3. Hver í nánd kom svo þjáður þér, 


Í kristilegu líferni. 187 


Þú volaðra? athvarf bezta! Að björg og 
Svölun burt með sér Og blessun tæki? 
ei flesta! Hversu þittsundur hjarta brast 
Til hjálpar kvatt þeim sjúka! Ó hversu 
þín sör flýtti fast Föðurtryggð og ást 
mjúka, Að bænheyra, bjarga, hjúka. 

4. Þín iðja, drottinn! dagleg var, Þó 
drægi? af kröptum þínum, Andir að styrkja 
angraðar, Af létta þjáðra pínum, Fræða 
óvitra, á friðar stig Fót af leið tældra 
greiða; Blíður, þá herða sjálfir sig, Synd- 
ara til þín leiða; Yfir börn eins umsjón 
breiða. 

5. Hvað líknarfull náð hátt sté þín, 
Heilsugjafarinn bezti! Er þú hörðustu? í 
heljarpín, Heims seka? að af má lesti, 
Þitt dýrmætasta? út lagðir líf; Leiðst 
straff fyr? vorar syndir; Hels, sem bölvan, 
á krossi kíf Kannaðir, böli' að hryndir, 
Og oss blessan aumum fyndir. 

6. Þolgóð hógværð af gæzku geð Gagn- 
tekið þitt æ prýða; Hatur þú geldur ei 
hatri með, Nö hrakyrðir þá, þig níða; 
Ástúðlogan þig öllum tér, Fyr? ofsóknur- 
um beiðir, Fyrir morðingjum bón fram 


188 VIL. Ávextir trúarinnar 


ber, Blessar þann, hrópi meiðir Og logið 
last þér greiðir. 

7. Lítillát, háð þá leiðst og dár, Og 
ljúf auðmýkt dyggða þinna GEósta var 
skart og króna klár; Þíns kærsta föður 
inna Heilögum vilja hlýðni var, Hjálp- 
ráð og traust oss veita, Einkamið lífs 
alls athafnar; Ei manna hóli' að skeyta, 
Né fánýts lofstírs leita. 

8. Láttu mig, drottinn! dyggða þitt 
Dæmi þrátt yfirvega! Hjálp finni? og 
svölun hjarta mitt Hjá þér í synda trega! 
Lát á jörð æ meir líkjast mig Líking 
mannkærleiks þinni! Auðlegð blessunar 
eilíflig Unz sál helgaðri minni Auðnast 
í eilífðinni! 


Nr. 90. 

Jesú bæn fyrir sínum óvinum. 
Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Veröld syndugri? um vægð þú hrópar, 
Vinur himneski! krossi á, Kvalinn guð- 
lausra' af háði hópa; Hjartað þitt sær- 
ast þrungið má Brigzlum af, sem í beiskrí 

pín Bætir illþýði á píslir þín. 


í kristilegu líferni. 189 


2. Fullum blessunar brunnum sjónar 
Bregður þú frá þeim upp til hans, Er 
Sægur guðlaus í þér smánar; Eins jörð 
og himin fá þitt anns Heyrt: „væg, ó 
faðir! sekri sveit, Er sjálf ei, hvað hún 
gjörir, veit!“ 

3. Undrandi lít eg ástúð þessa! Ó 
Þolgæði, svo vorkunlátt! Er morðingja 
umber og blessar! Barn guðs! er Jesúm 
tignar hátt! Met hjartagæzku' hans há- 
leitt verð, Honum viknað fær þakkar- 
gjörð ! 

4. Eins með blessandi bæn hann hef- 
ur Grátbænt um eilíft líf fyrir oss; Um 
líkn og uppgjöf eins heit gefur Oss, 
Sálar friðar dýrsta hnoss. Fyr? dauða 
Þinn, Jesú! dýrð sö þér; Drottinn í þér 
Vor faðir er. 

5. Að guð með þolgeðs biðlund beztri 
Bíður, syndurum vægur er, Þó glæpa 
Safni sekt hvað mestri, Samt, fyr en 
hegna' að verðleik fer, Þenkir ástfús 
til þeirra? í náð, Þeim ljær til bata frest 
Og ráð. 

6. Að einnig votta eg má glaður: 


190 VIL. Ávextir trúarinnar 


„Eins tók guð móti sekum mér!“ þíns 
árnaðarorðs, ó talsmaður (Eðstil vold- 
ugur kraptur er; Ó Jesú! not af árnan 
þín Í líf? og dauða verði mín! 

7. Ef huggun snautt mitt hjarta mæð- 
ist, Hryllileg mergðin synda því Ofbýð- 
ur, svo það aptur hræðist: Æl! vissu 
gef mör þá á ný, Sem meðalgangari? að 
mér sört hjá, Er mína sekt vilji? og 
kunni! af má. 

8. Á þig trúarfull önd mín lítur, Óg- 
urlegur sízt vertu mér! Styrki, lífs veg- 
ferð þegar þrýtur, Þrótt veikan kraptur 
nýr frá þör! Sykrast baráttan sízta þá, 
Ef svölun í dauða finn þér hjá. 

9. Inn gef, ó drottinn! öndu minni 
Elskuríkt, hógvært lyndi þitt, Að vina- 
hót eg óvin inni; Ef árás mig fær og 
skapraun hitt, Gef eins þér feli? eg mál- 
stað minn Og míns óvinar óblítt sinn". 

10. Fárheitan blóðs míns funa sefa, 
Fýsn hefndar ef í brjósti mín Taumlaus 
vill bræði tundur gefa; Trúr mig þá 
vek, svo minnist þín: Bæn þín á krossi 


í kristilegu líferni. 191 


hversu heit Hér fór morðingjum vægða' 
á leit. 

11. Þinn friðþægjandi frið mör dauði 
Færi! þinn andi, drottinn! mitt Lagi 
geð, svo þér líkjast næði! Leið það, við 
heimsins þrældóm kvitt, Til þín, til him- 
ins foldu frá, Hvert fór með sigri tign 
þín há. 

12. Verndar merki ert þú voldugt 
þinna; Vér hlaupum, að þér drag þú oss! 
Árnanar þinnar um eilífð minnast Oss 
lát fagnandi? og dauða? á kross! Sæll, 
eilíflega sæll er sá, Sem þig, ó Jesú! 
lausnara? á. 


Ne 9 
Náungans kærleiki. 
Lagið: Í Babýlon við vötnin ströng. 
Þ ú, sem kærleiki einskær ert, Alla menn 
fús a% þlessa! Þann, sig þinn óvin sýnir 
bert, Samt fús velgjörðum hressa, Æ! 
laga geð mitt eptir þör, Æ! gef mör, 
lausnari minn! að hör, Sem þú þör hag- 
aðir, hagi! Víst enginn kristinn vera 


192 VIL. Ávextir trúarinnar 


kann, Nema velferð bræðra gleðji hann 
Og mannkærleiks lund til lagi. 

2. Hérvistar líf þitt helgast var Heill 
ein og blessan manna; Á vegum þínum 
alstaðar Ást mátti" og blíðu sanna; Hvert 
þú fórst, með þér fór velgjörð, Fótstig 
hvert, verk þitt hvert og orð Ljómaði? 
af líkn og blíðu; Þú dóst til frelsis aum- 
um 053, Oss að frá glötun leystir, kross 
Á þig tókst og písl stríða. 

3. Þú ert á himins hástóli' enn Hjálp- 
ræði syndaranna; Þar enn þú reynist æ 
og senn Ástvinur bezti manna, Þú veitir 
sanna þínum ró, Þú leitar villtra, að 
mættir þó Á veg þá lífsins leiða; Stun 
heyrir bæna blíður þú, Brúkar tign þar 
til æðstu nú Blessun og heill út breiða. 

4. Lífs vegferð minni lát mig á Ljúf- 
ast þitt dæmi skoða; Efl lyst og krapt 
mör ætíð hjá, Ó Jesú! bræður stoða; 
Með huggun hrelldra gleðja geð, Gleðj- 
ast fagnendum fús sé með, En með grát- 
endum gráta; Og þeim, mör kærleiks 
opna rót Einlægs, sé fús til kærleiks hót 
Og tryggð í té að láta! 


í kristilegu líferni. 193 


5. Lát mig með bróður-blíðu fá Bræð- 
ur vakið, sem skeika; Vægð, hógværð, 
þolgeð veikum tjá, Vömm hylja með kær- 
leika; Ógn bjóði engum af mig sjá! 
Eyru nauðstaddra kveini ljá Önd mín fús 
að sig hneigi! Svo öðlast heimi sælla í, 
Hvar sælir einir búa frí, Laun kærleiks 
mætust megi ! 


Nr. 92. 
Sama efnis. 

Lagið: Rís upp, mín sál! og bregð nú blundi. 

ttu? ei manneskjur, mínir bræður, Mér, 
eins og guði, kærar sjást, Og af mér 
hýrgast alls kyns gæðum, Fyrst allir 
Jesú limir tjást? Míns Jesú, er fyr" alla 
dó, Öllum guð náð og hylli bjó. 

2. Alla löt hann af einu blóði Út 
kvíslast, allir vör erum hans; Allir hans 
börn; með æðaflóði Allir friðkeyptir 
lausnarans, Samarfar allir sonar guðs, 
Samarfar himins alfögnuðs. 

3. Skyldi? eg guðs börn að hatri hafa ? 
Hata vægðar- og kærleikslaust ? Óvin 
mínum brot ei til gefa ? Eyra "sáttgirnis' 

9 


194 VII. Ávextir trúarinnar 


byrgja raust? Og guð, sem rétt og dóm 
allan á, Í dóm ei gengur, líkn vill tjá! 

4. Glæpafús þegar girnd til syndar 
Grípur mitt hjarta', afhuga þör, Og hat- 
urs fer bál og heipta? að kynda: Hatur 
sigraðu þá í mér, Mikli sigrari! og mig 
lát sjá Þig mannkyn fyr? í dauðann gá. 

5. Sýn mér, hve tár þín, drottinn! 
dundu, Dundu' af augum þér vegna 
mín, Og blóð af þínum út hellt undum, 
Ástvinur manna! þá mör sýn! Út hellt 
þitt blóð fyr auman mig! Og yfirgef- 
inn af guði þig. 

6. Hljómi þín orð í hlustir mínar: 
„Hvað. eg líð, allt þín vegna sker; Mér 
ann sá, bræður elskar sína; Sá elskar 
þá ei, glataður er; Óblíðu guðs hann 
aflar sör, Óblíða guðs yfir honum er“. 

7. Unn mör þau heyra orð, svo vinni 
Ástfús, hvað vild þín býður mör; Vægð, 
hógværð, góðfúst geð að inni, Gæfur, 
blíölyndur líkist þér; Elski heitt, sé trúr, 
sáttafús, Síljúfur, eins og þú, Jesús ! 

8. Ó eg vil yður elska, bræður! Yð- 
ur krists limu, höfuðs míns, Er dó fyr“ 


í kristilegu líferni. 195 


alla og æðstu gæði Öllum vann, hylli 
föður síns; Góðs árna', umbera, gleðja 
fús, Gott tjá, upp gefa, sem Jesús. 


Nr,93. 
Náungans kærleiki. 
Lagið: Heimili vort og húsin með. 

egi einhver: „eg elska guð“, En sína 
bræður hatar, Sá er ljúgari, sannleiks 
boð Sá rengir, og því glatar; Guð ein- 
skær ást „er; eins vill hann, Að sem 
sjálfan mig náungann Elski' eg; það 
bezt mig batar. 

2. Heims. þessa hver sem hefir auð, 
Og horfir á bræður líða, Svöngum þó 
ei sitt brýtur brauð, Býðst ei til nakinn 
skrýða: Sá. fyrstu skyldu" óvinur er, 
Elsku drottins ei hefir í sér, Er hjarta 
hans skal prýða. 

3.. Hver náungans lét heiðri spillt, 
Heyrir fús aðra" hann meiða; Fagnar, 
þá til vill öðrum illt, ei. betra? á veg 
vill leiða; Ei mót segir þeim, álas spann, 
Ekki Enn náungann: Ást bræðrum 
€i nam greiða. 

gx 


196 VII. Ávextir trúarinnar 


4. Heilræði einhver, huggun með Og 
hjálp þó bræður stoði, En hlýðni? og 
skyldu í því réð Ei gá; fremur guðs 
boði Metnað, sjálfshag eða mjúklátt vann 
Meta geð: sanna bræðrum hann Ást ei 
tér. Innra? hann skoði. 

5. Nauðstadda hver sem náungans 
Nam fyrst grátkveins að bíða, Og ei sér 
flýtti hins fróma manns Fólginn að stilla 
kvíða; Góðgjarn ei eptir grennslast vann 
Gráts efni þess, er í leynum rann: Sízt 
bræðra? ást sýndi blíða. 

6. Hver, sem óblíðu' og brigzlum með, 
Þá björg hann rétti, hrjáir; Stór sem 
vægðarlaust straffa röð, Strax sem að sín 
misgáir, Náunga sinn og níðir hann: 
Næsta fjarstætt er, ofsa þann Guðs elska 
góð þýðzt fái. 

7. Sá heill yfir aumra? og rækt ei röð 
Með ráði" og dáð að vaka, Frá þeim svo 
hrundið fengi um séð, Fátækt, meinum, * 
sem baka; Þó gáfur leggi? og greiða 
fram Án góðs athuga: snauðum nam 
Ást sýna allt of slaka. 

8. Víst er satt, að þér verður um 


í kristilegu líferni. 197 


megn Í verki æ kærleik inna; En trúr 
ef skyldu gætir og gegn, Guðs þíns fús 
boði? að sinna, Megns þar til óskar meira 
þér, Mikla önn fyr? þess efling ber: 
Hreina? ást er hjá þér að finna. 

9. Letjast ef vill sú lyst í þér, Leit- 
ast við hana' að glæða: „Guð er kær- 
leikur, mynd sína mér Mildur gaf“, þrátt 
skalt ræða; Þenk opt: „guð! hvað eg 
er, þitt er! Ó skyldi? eg, guð! ei líkjast 
þér, Góðgjarn, sem þú, lind gæða! 

10. Einn guð.og drottin eigum vér, Eins 
limir samt líkama; Fús því náunga greiða 
ger; Gætni þá lát þér tama: „Heim 
skóp ei guð. í hag einn minn, Hans 
barn, sem eg, er náunginn“. Bræður 
erum allir saman. 

11. Einni heill guð oss öllum hét; 
Eg skyldi bræður hata, Er síns með 
blóði sonar löt Svo dýrt guð leysa?, ei 
“ glata? Hefi? eg verðskuldað heldur en 
Þeir, Hann að mig skóp, og síðar meir 
Friðþægðum bjó mör bata? 

12. Þú, drottinn minna daga! mör 
Dag hvern sekt marga upp gefur; Ó 


198 VIL. Ávextir trúarinnar 


hvað skylt mér þá upp gefa! er, Eins 
sem þú fyrirgefur, Og elska, þú sem 
elskar, þá, Umlíða bræður fús, þeim 
tjá Vægð, sem mér veitt þú hefur. 

13. Hvað helzt eg góðum gjörði hér 
Gott, jafnvel þeim aumasta, Eins míns 
lausnara', og auðsýnt sör, Álítur geð 
trúfasta; Ef guð í bræðrum gjarnan þá 
Gleðja ei vildi, hvar sem má, Manneðli 
mætti" eg kasta. 

14. Vægðarlaus dómur að vísu mun 
Á vægðarlausan falla, Er daufheyrist við 
aumra stun, Ei líknar þeim, nær kalla; 
Verm því með elsku, guð! mitt geð, 
Svo göfgi það þig kærleik með Falslaus- 
um æfi alla. 


Nr. 94. 
Elska til óvina. 
2 Lagið: Lifandi guð! þú lít þar á. 

- guð dómari! engum brot Þeim, ei 
brot fyrirgefur, Upp gefa muntu; nein 
sá not Náðar fær; svölun hefur Enga 
í lífi, enga? í deyð; Undir klyf synda 
fastur beið; Önd voða? og eymd umvefur. 


í kristilegu líferni. 199 


2. Hans eigi bænir heyrir þú, Hann þó 
iðrandi biðji, Mál hans þín firrist misk- 
un trú, Margopt þó bænir iðji; Uppgjöf, 
vægð hjá þör enga hann Öðlast, sá bræð- 
ur hata vann, Nema? heiptar rót burt 
ryðji. 

3. Sem vorkun syndurum virðist tjá 
Og vægó þitt föðurhjarta, Sem dauðans 
Sigrara dyggðar- á -Dæmið oss minnir 
bjarta, Er líknarmál þeim, kvöldu' hann, 
kvað, Á kristnum hans, við heipt frí, 
það Blíólyndi skyldi æ skarta. 

4. Sekt allir hlöðum sekt vér á, Sett 
lög í mörgu brjótum; Synd gjöld þú 
lætur sín rött fá; Sjá oss vægð, líf að 
hljótum! Upp gef oss, sem upp gefum 
vér! Oss sekum þolinmóður ver! Vægð 
tjá, svo náðar njótum! 

5. Fegnir því lofum, faðir! vör: „Fús- 
ir viljum til gefa; Aldregi hrópa“ um 
hefnd frá þör, Heiptarbál illfúst sefa; 
Aldrei vor hefna', en auðmjúkt þig Opt 
biðja, að náð þín föðurlig Upp brot 
vilj? óvin gefa“. 

6. Styrk oss, faðir! þín börnin blíð, 


200 VIL. Ávextir trúarinnar 


Bezt þessrar skyldu? að gáum; Freistni 
á oss þá fellur stríð, Fylgi veit, sigri 
að náum! Hertygjað vort hún hitti geð, 
Hana náð þinni að efldir með Fljótt 
yfirunnið fáum! 

7. Lund þinni gef að líkjumst hér, 
Lausnarinn Jesú, blíðu! Upp gef þá, 
eins og upp gefum vör Öllum, er beita? 
oss stríðu! Flekklaust þitt blóð, sem 
flóði? á kross, Frið og llíkn víst þá mæl- 
ir oss Breyzkum, sem brot umlíðum. 

8. Guð þá ei við oss gengur í dóm; 
Góð sem börn oss meðtekur; Kvittunar 
sekum sendir róm, En sízt oss frá sér 
hrekur; Ó! hvað sælir vör erum þá! Æ! 
biðjum, stríðum! heipta? oss hjá Eldur 
svo eyðist frekur. 


Nra:95, 
Sama efnis. 

Lagið: Um dauðann gef þú, drottinn! mör. 
Þú, sem andláti að kominn Árnar góðs 
þeim, þig deyða, Og fyr þeim biður 
föður þinn, Fyr? hugsjón virzt mör leiða, 
hvað mjög sé áfátt í því mér, Ástvin 


í kristilegu líferni. 9201 


manna! að líkjast þér, Og uppgjöf fús 
óvin greiða. 

2. Eg syndari, hvers hjarta heipt 
Hrokafull tíðum brennir, Og yndi af 
því finn í mör hreift, Óvinur böls ef 
kennir, Eg dirfast skyldi í augsýn þér, 
Ó guð kærleikans! voga mér, Svo blöskur 
í brjóst ei renni! 

3. Skyldi? eg dirfast í dómi náð, Í 
dauða huggun finna Ætlast til? Biðja? 
enn: „illri dáð Mig eptir synda minna, 
Herra, ei dæm!“ svo hróp í mér Ei 
heyrði? eg: „guð einstil gefur þér, Sem 
þú vilt uppgjöf inna“. 

4. Allt gegnum hljóma hjarta mér 
Hátt sú. raust guðs míns ætti: „Sem 
þú. til gefur, svo guð þör!“ Sjálfur kjós, 
Vel að gættu! Sá brot til gefur, blessun 
kýs, Bölvan þeim, rækir heipt, er vís; 
Hygg að, hvað er í hættu! 

5. Verðskulda, sál mín ! sælu þá, Þig 
Sjálfa? að - yfirvinna! Upp gef, umber, 
þá uppgjöf fá Af guði! munt brota þinna; 

ú fannst náð; hrópa? um hefnd þá sízt; 


9202 VII. Ávextir trúarinnar 


Hrópa', að þinn óvin blessist víst, Frið 
megi? og náð eins finna. 

6. Hlutdeild sá, við mig afbraut, á 
Í allra vor hjálpræði; Honum með blóði 
sínu sá Son guðs fyr' andar næði; Eins 
til hans og mín út gekk hróp Í frá 
guði, sem báða' oss skóp, Að erfa eilíf 
goði. 

7. En hatursmann ef hógværð með 
Hlotnaðist mér að fræði, Og á sig, fengi 
hans unnið geð, Að ok kærleiks taka 
næði, Og andargagns síns gætti, hver 
Guðleg unan það yrði mér Að vinna? 
hans önd hjálpræði ! 

8. Á efsta dómi hann mundi mör 
Með heitum þakka tárum, Ástum mig 
laða enn að sör Af jarðar grómi klárum 
Um eilífð; guð minn! þakka þér, Þú, 
sem oss sameinaðir hér, Kjörna eilífðar 
árum. 

9. Fús vil eg, guð! ef þóknast þér, 
Þjóst hér og aðkast líða; Fús brot upp 
gefa; fyrst þú mör Fagnaðar þess að 
bíða Unnir, að sjái? eg óvin þar Einn 


í kristilegu líferni. 203 


með þakklátum fagnaðar Tárum mér 
taka? á síðan. 


Nr.#96. 
Sama efnis. 

Lagið: Sá frjáls við lögmál fæddur er. 
Aldrei vil eg þeim vinna mein, Er vill 
míns skaða leita; Þá óvinar blót með 
hatri hvein, Hann sízt með blóti? áreita. 

2. Þó hóti? hann, sízt eg hóta skal, 
Honum með góðvild mæta; Þó bölvi? 
hann, mitt skal blessa tal Og boða guðs 
míns gæta. 

3. Hann, sá við alla synd frí var, 
Smán endurgalt með blíðu; Leið hóg- 
vær allt, hvað líða bar, Með lánglundar 
geði þýðu. 

4. Ætti lærisveinn eg hans þá Með 
elsku? ei heiptir gjalda, Fyrst hann 
beiskt hatur fellt sig á Fyrir galt náð 
margfalda ? 

5. Ætti lærisveinn eg hans þá Illyró- 
um hrakorð gjalda, Fyrst eins og lamb 
hann þagði, þá Þoldi skapraun marg- 
falda? 


204 VIL. Ávextir trúarinnar 


6. Þungbær víst skylda þykir nú, Þola 
róg, baktal hljóta; En hve dýrmæt er 
sæla sú, Af samvizku hróss að njóta! 

7. því vandlegar skal þeirrar gætt; 
Þá ráð mitt óvinur bætir; Flátt þó hyggi, 
mér fær inn rætt, Því forsjálli að mín 
gæti. 3 

8. Vil eg svo brestum við þeim sjá, 
Hann vatt á mig lognum munni; Og 
varfær eins bresti varast þá, Er vita“ 
hann eigi kunni. 

9. Með hógværð blíðum hefndum ná, 
Hans sjá hið góða? í fari; Góða það 
öðrum um hann tjá; Ætla? eg hann last 
þá spari. 

10. Hann svo þreytt fái? á haturs sið, 
Honum fús uppgjöf veita, Og sem sann- 
kristinn fús á frið Feginn um greiða! ei 
neita. 

11. Ef við góðvild meir espast hann, 
Svo órðtti við mig beiti, Með fyrirbón 
guði fel eg hann; Fulltreystii hann mig 
varðveiti. 


Í kristilegu líferni. 205 


NT: 307. 
Góðgjörðasemi. 
Lagið: Gæzku nú guðs vör prísum. 

inn guð! mör gef það hjarta Gott, 
hvern sem elskar mann! Gleðst við hans 
gæfu bjarta, Grætist ef böl hann fann! 
Sörplægni sér frá snýr; Gagn bræðra 
gjarnt að stunda Sem gagn sitt, sem 
öfundar Hraklyndi? og hörku flýr! 

2. Veit, eg góðfús mér flýti, Fái eg 
nauðstaddan séð, Björg honum fús með- 
býti Af björg, sem mör var löð; Góð- 
vild og greiða? á gjarn, Heims ei til 
hól að vinna, Nó heiður af mönnum 
vinna, Nei, guðs að gleðja barn! 

3. Sú guðs- mín sé -þjónusta! Þó sé 
mín af engum gætt, Að hjálpa og hugga 
tvista, Hag bræðra? og ráð fá bætt; 
Þökk fyrst til þrýsti? ei mör Örlát góð- 
hót að inna; Ónei! hvað þeim liðsinna 
Vann, guð minn! veitt sé þér. 

4. Svaladrykk þeim hinum þyrsta, 
Þýð hönd mín beina! er röð; Hýrt tillit, 
hins er tvista Huggaði sorgmætt geð; 
Holl ráð af munni mör, Eymdum bræðra? 


206 VIL. Ávextir trúarinnar 


er nam létta, Ekkert, þó smátt sé, þetta, 
Guð! óaðgætt er af þér.- 

5. Ófrið ef illfúst sinni Uppæsa kepp- 
ist við, Veit, guð! eg alúð inni Að af 
má styggð, semja frið; Níð lastgjarnt 
náungans Ei ró mör meiði af munni, 
Maklegs hróss dyggð hans unni, En lýti 
hylji hans. 

6. þín er hefndin, ó herra! Þú herm- 
ir: „eg endurgeld“, Með hógværð kenn 
mör hnjóð bera Og hrakyrði á mig felld! 
Gef, þeim tilgefi' eg hér, Er skaða að 
mér hratar, Elski þann, sem mig hatar, 
Blessi þann, bölvar mér! 

7. Of skammsýn gef þó eigi Auónu- 
kjör tímanleg Náungans hug til hneigi 
Hollur að bæti eg; Gagn eilíft andar 
hans Mig gjöri mest að kæta, Að? mætti" 
hann ráð svo bæta, Að leiðist til sælu- 
lands. 

8. Veit, mér í trúnni veika Vinnist 
trú styrkt í fá; Hina, sem ráðlaust reika 
Rás glæpa hættri á, Af lasta? að leiða 
slóð Á feril dyggðanna? aptur; Æ! veit, 


Í kristilegu líferni. 207 


mér þar til kraptur Og Ee þín být- 
ist góð! 

9. Þíns ótta? og elsku þinnar, Ó guð! 
með helgum yl Helga girnd hyggju 
minnar Hreins mannkærleika till Hug- 
fastur sé mör sá Sannleiki', að sá ei 
kunni, Sem bræðrum hör ei unni, Í him- 
in inngang fá. 


Nr. 98. 
Kyrrlát ánægja með guðs handleiðslu. 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 

n þó ráð drottins og hans vegir Ó- 
skiljanlegir söu hér, Þó dimmu skuggar 
dapurlegir Deyfi títt sjónir fyrir mér, 
Hvað sem missýnist, hans er ráð Helg- 
ust réttvísi, speki? og náð. 

2. Ætti? eg guð þar að eins að lofa, 
Er eg hans ráð og speki skil? Er ekki 
gáfa guðs að ofan, Hvað grilli eg hér 
hans vega til? Er sá ei fífl, er segja 
er: „Því synjar meira ljóss guð mér“? 

3. Ætti faðirinn ógjört láta Allt, hvað 
barninu heimska lízt? Hvað þér, last- 
djarfi dáril gáta Dimm er, það skilja 


208 VII. Ávextir trúarinnar 


englar víst; Glöggt þó skynjir um guð 
hér fátt, Guði trúa hér læra átt. 

4. Skyldi hann veröld verka sinna 
Vild minni láta stjórnast af? Ráðstafa, 
þenkja það, sem minna Þreyr spilltra 
girnda rólaust haf ? Sæll em eg þess, að 
synjar hann títt, Sem fávíst girnist hjarta 
mitt. 

5. Hér í vegferðar veikleiksstandi Veri 
mitt hlutfall ánægt geð! Fyrst seinna? í 
mínu föðurlandi Fullsæla býr, sú mér er 
löð; Veri hér torfær vegur minn, Fyrst 
vissa' eg sálar heill þar finn! 

6. Um klungur slóðir þó hér þreytir, 
Þér, önd mín | sízt að mögla ber; Hvað böl 
hé rjók, þ ar blessun veitir; Birta er þ ar 
skær, hvað nótt var hör; Eg þá með 
öllu algjör skil, Um mig guðs ráð hvar 
stefndi til. 

7. Honum kunnug frá eilífð eru Öll 
sín verk, kraptar hvers og dáð, Á hag 
þeirra breyting hver og veru; Hans slíkri? 
á þekking byggt er ráð; Frá eilífð sá 
hann allt í senn, Sem er og var og verð- 
ur enn. 


Í kristilogu líferni. 209 


8. Því hann líf gaf, hann líknar öllu, 
Lítur einungis það ei á, Sem einu gagn- 
ar; en gjörvöllu Umsjón náðuga gjörir 
tjá; Takmörk svo yfir tímans þröng Tók 
hans ráð, sem er eilífð löng. 

9. Hérvistar æfi ei hann lítur Augna- 
blik næsta hverfult á, En eilífðar, sem 
aldrei“ þrýtur, Alvitri' í sinni stjórn röð 
gá; Farsæll að orðið fái? eg þar, Fót- 
spor við lífs hvert önn hann bar. 

10. Hans vegir eins frá vegum manna 
Víkja, sem himin jörð er fjær; Öll mun 
hans börnum eilífð sanna, Í öllu? að var 
hann faðir kær; Hans vil eg hulið heiðra 
ráð; Hans öll mín efni fela náð. 


Nr. 99. 
Rött hugarfar í tilliti til tímanlegrar 
lukku. 


Lagið: Einn guð, skapari allra sá. 
(Guð! hönd hvers nærir heiminn þinn, 
Hverjum deildan verð skamtar sinn! Gef, 
verk með gleði vinni? eg mín, Veit, yfir 
mér sé blessan þín. 

2. þú elur fyrir mér önn, en vilt, Ég 


210 VI. Ávextir trúarinnar 


gjöri þó, hvað mér er skylt Og blessað 
orð þitt boða" eg finn; Bjargi mér þar 
til andi þinn! 

3. Styrk, að í spilltum heimi? eg hér 
Hagi mér svo, sem geðjast þér; Fyrst 
og fremst leggi alúð á Ofríki synda? að 
leysast frá! 

4. Nær sálargagn mitt fyrst eg fann, 
Fræð mig einnig, við líkamann Skyldrar 
ræktar með greind fá gáð, Svo glati? hann 
eigi þreki? og dáð. 

5. Guðræknin þar þér geðjast bezt, 
Guðræknum blessun hlotnast lézt; Gef 
mér bljúgt, vandað, guðhrætt geð, Gef 
svo þín blessan fylgi með. 

6. Hvers eg þarf, veizt þú; virzt mér 
frá Víkja aldrei! þig kalla? eg á; Engis 
með frekju? eg af þér kref;. En, hvað þú 
henta sér, mér gef. 

7. Með bæn eg vil mín byrja verk; 
Být þú kropp mínum fjöri? og styrk; 
Verk mín eg byrja þör með þá, Þeim 
með hjálp þinni lúka má. 

8. Gjör þyngsli vinnu? og verka létt, 
Veit, að eg dyggur minni? í stött Tðji 


Í kristilegu líferni. 911 


það fús, sem umbauðst mör, Aðstoð þín 
Veit eg vís mér er. 

9. Á þér hefi eg það fulltraust fast, 
Faðir trúr! að ei vanblessast Viljir störf 
láta? og vinnu mín, En veita heill og 
blessun þín. 

10. Þú vökvar fjöllin þurr, og stráð 
Þú klæðir lauf, blóm, grös um láð; Þú 
fugla elur; fyr? að sjá Finnst engin skepna 
þér of smá! 

11. Æ! gef eg viti við þitt geð Vel 
fara þínar gáfur með, Á jörðu meðan eg 
hör dvell Ó hvað mundi þá farnast vel! 

12. Herra trúfasti! heyr mig nú! Horfa 
á þig einn mín augu? og trú; Hálp, að 
Mitt annist, eins og ber! Annast mig sjálf- 
ur! vel þá fer! 


Nr. 100. 
Ánægja með það, sem fyrir hendi or. 
Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Ás guð löt mig happ það hljóta, Hneisu 
við og skapraurf frí, Brauðs að daglegs 
næ eg njóta: Næsta feginn verð eg því; 
Og bið stærra ei um lán; Ó guð! ver 


212 VII. Ávextir trúarinnar 


mig þeirri smán, Öfundar að augum líti 
Aðra', er stærra skamti býtir. 

2. Langt sö frá, eg lán misunni Löð 
sörhverjum eiga frí; Bið að eins, sem 
bezt það kunni Brúka og verða sæll af 
því, Svo láti ei á lasta stig Leiða það 
né ginna sig; Mitt eg láta mér skal nægja, 
Og minn guð fyrir allt víðfrægja. 

3. Hlotnist öðrum, hvað mig brestur, 
Hvergi neitt það af mér dró; Kann ske 
þeirra? hið meira mestu Mör að tjóni 
yrði þó; Þess, eg veit ei, guð röð gá, 
Glöggt hann kann ske fyrir sá, Mig það 
skaða mundi? og véla; Mitt eg honum 
ráð skal fela. 

4. Heims að auð skal ósk mín leita 
Auga með fögjörnu sízt; Yndi sálu? hann 
ei má veita; Óðar en varir, frá oss snýst; 
Það eitt, faðir! þreyi? eg hér, Þurftir lífs 
að veitist mér. Viljir þú mér veita þetta, 
Víli skal og hugsorg létta. 

5. Ekkert, guð minn! ekkert á eg Eins 
og sjálfskyldu hjá þörg Ei ráð taka af 
þér má eg; Um ekkert þú ert skyldur 
mér. Allt það gott, sem eg nýt hér, O- 


í kristilegu líferni. 213 


Verðskulduð náð þín er; Því skal eina, 
það eg beiði, Þitt að vísdóms ráð mig leiði. 

6. Verði allt, sem vild þín krefur, Víst 
þá gagn bezt eflist mitt. Hvort þú svipt- 
ir, guð! eða gefur, Göfga skal eg nafn- 
ið þitt, Með andar vera værri ró; Von 
mín skal og trúin fró, Að mér gleymt 
þú aldrei fáir, Í öllu míns æ bezta gáir. 


Nr OR 
Þolinmæði í mótgangi. 

Lagið: Jesú! frelsari fólks á jörð. 
Faðir! af þér sál þiggur mín Þraut hvort 
eða? hagsæld, kæti? eða pín Með trúar- 
trausti? og þökk við þig, Þig, sem ei 
kannt nema? elska mig. 

2. Þér, einum þér, sem alvís ert, Æ 
hvað hollast mör sé, er bert; Þú sér einn 
heill, þá þjáning hver Þar muni? um ei- 
lífð færa mör. 

3. Lengri? eður skemmri líðan hér Lið- 
in sízt til ónýtis er; Rót beiskri' af aldin 
Tennur sætt; Rís þrauta? úr myrkri ljós 
ágæti. 

4. Þó dimma? um kring mig allt sö 


214 VII. Ávextir trúarinnar 


auð, Örþreytt mín sál og gleðisnauð: Ó 
guð! samt ertu athvarf mitt; Upp birtir 
ljós nótt mína þitt. 

5. Ó lát hug fallast þör ei þá! Þekk- 
ir guð byrði', er leggur hann á; Böl, er 
þig. þjáir, bezt veit hann, Hvað breztur 
þig, allt veita kann. 

6. Hvað opt, þá grét eg, holl þín hönd 
Hjálp með óvæntri burt tók grönd! Opt 
óhuggandi? eg æpti! í dag, Að morgni 
bættum gladdist hag. 

7. Opt útveg framar eg engan sá, 
Opt grét, hástöfum klagaði þá: „Hvar 
ertu, guð minn! eymd mína' á Ei vilt 
nú líta og veita? ásjál“ 

8. Grát minn heyrðir þú, herra! þá, 
Hjálp varst mér fús og lið að tjá; Opn- 
aðir sjón, að sæi? eg mér Sælu hugða', 
og prís færði þér. 

9. Hvað mörgum sálum heims í nauð 
Hörmunga þyngsta nótt ofbauð! Og 
hver var, guð! þör ástkær sá, Á jörð 
hér mæðu? ei létir þjá ? 

10. Allir, sem guð þraut æfði? í hér 
Og liðs hann beidduð, segið mör, Segið 


Í kristilegu líferni. 915 


hans börn! nær barns síns röð Bæn smá, 
er leið þolgæði með? 

11. Sú stund er fyr eða seinna vís, 
Sæt gleði? og þökk af hörmung rís; Böls 
þá augnablik örfá hör Í ár fagnaðar 
breyta sér. 

12. Umbun má ske, áður æfin þver, 
Andstreymis þíns þör búin er; Guðs 
miskun, fyr en gréztu út, Gjörir má ske' 
enda? á þinni sút. 

13. Ef þör hugsvala enginn má, Í trú 
þinn lausnara? horfðu á; Hans í barm 
þínu hjarta? út aus, Hans miskunsemi' 
er endalaus. 

14. Hann, mannvinur cósti, mótgangs 
hret Mörg leið, í táradal hör gröt; Hann 
bínum tárum hyggur að; Hefir mátt, þeim 
að líkna', er bað. 

15. Efast ei, hjálpa eins vill hann, 
Efnir trúr það, sem lofa vann: „Eg yfir- 
Sefa ei vil þig; Örugg ver, sáll og trú 
á mig“. 


216 VIL. Ávextir trúarinnar 


Nr. 102. 
Sama efnis. 

Lagið: Gleð þig, guðs sonar brúð. 
Þolgott í þrautum mér þel að auðsýna 
ber Vegna velferðar minnar Og vildar, 
guð minn! þinnar; Þá skyldu', er þrátt 
oss gleymist, Þinn styrk ljá, trúr að geymi! 

2. Er mitt ei aska? og mold, Allra sem 
feðra, hold? Er eg ei aumur maður, Ó 
drottinn! synd flekkaður? Er um of, eg 
þó baga Umberi stríðra daga? 

3. Ó guð! hvað opt við ber, Er bölí 
þjáumst hér, Að vorra synda valda Verð- 
um einungis gjalda? Gjöld forþént glæpa 
efnum, Guðs barna kross þó nefnum. 

4. Er armóðs þungbær þraut, Þola sem 
latur hlaut; Er hatur hart og stríða, 
Hvert losti? og drambið bíða, Óhófs pínsl, 
öfund hvað grætir, Allt guðs barna mót- 
læti? 

* 5. Er böl allt þeirra þá, Þitt ráð sem 

blindir smá Og láta ei sig vinna Guðs 
ótta og trú að sinna, Þungt angur, þó 
þá græti, Þæg reynsla', er sálir bæti? 

6. Löngum þó líkn þín vann Láta 


í kristilegu líferni. 217 


syndugan munn Hegning í synda sinna 
Síns veg til bata finna, Ef aga sig láta 
lærir, Löstu svo hata færi. 

7. Kappkosti eg fastan frið Að fá 
Samvizku við, Mótlæti? allt mér til bóta 
Mun þá víst þöna hljóta; Um eilífð guðs 
vild alráða Allra nægt verkar dáða. 

8. Eg em hér á vegferð, Eins og gest- 
ur á jörð; Hér ei um sinn, fyrst síðar 
Sælu? er mör ætlað bíða; Hvað er, það 
hér mig grætir, Hjá þör, eilífa kæti! 

9. Andstreymis ef. að eins Ei völd ber 
Sjálfur meins, Ef líð og umber glaður, 
Eins sem kristinn, sem maður; Hug má 
eg óhult hreysta Við hjálpráð endurleystra. 

10. Eg fyrst manns eðli hlaut, Ýmsri 
Verð kenna? á þraut; Þó til síns skapara 
Þenkja, Þungt mig nær raunir krenkja, 
Og fulltraust á hann setja, Innra manns 
Þrótt má hvetja. 

11. Renn auga upp! hver her Himins- 
ins allan ber? Hygg að, við haf hver 
Segir: „Hingað þú, lengra eigi!“ Þinn 
nauðhjálpari það er; Þinn guð og allra 
faðir. 

10 


218 VII. Ávextir trúarinnar 


12. Viltu allt vita' og sjá, Hvað veit 
alvizkan há? Ei gefst um sinn, að sjáir 
Sönn rök, því kross þig þjáir; Síðar meir 
raun þér segir Sæl, hvert hans stefndu 
vegir. 

13. Oss hann því hirtir hér, Hann svo 
nálægjumst vér, Við helgað hjarta? og 
æði Hljótum sönn andargæði, Með hugg- 
un af hjálp svo fáum Hresst aðra', er 
sjálfir þágum. 

14. Vísdóm kross drottins kær Krapt- 
að og reynslu, fær, En reynslan trúnni 
tærir Traust geð, líf hennarnærir; Þrek 
lát í þraut ei bresta, Þör máttu vænta 
hins bezta. 


Nr. 103. 
Kyrrlæti og geðstilling. 
Lagið: Faðir vor, sem á himnum ert. 

vað skal eg þjá mig hugar pín? Herr- 
ans bíð stöðug sála mín! Hans bíð, lát 
fallast hug ei þör; Hvað þör gagnar, ei 
veizt nö sör ; Guð veit það, og þig vernd- 
ar hann; Hann vernda þá, hans leita, 
kann. 


í kristilegu líferni. 219 


2. Heim þenna fyr en hafði? eg séð, 
Hann mína daga telja röð; Happ mitt 
hvert taldi? og hvert mitt böl; Hjálp hans 
til reiðu var mér föl, Fyr en eg nefnt 
gat föður hann, Fyr en mig sjálfan þekkja 
vann. 

3. Hin minnsta hugsorg mín ei er, 
Minn guð og faðir! hulin þér; Sem allt 
sér, heldur öllu við, Allt lætur þú minn 
verka frið, Er mér hefir þú ákvarðað, 
Eins heimsböl, stærst þó væri það. 

4. Eg lifi til þess ei jörð á, Að hér 
fullsælu kunni? að ná; Heimsins forgeng- 
ur hverful lyst; Hér lífsins naut eg allra 
fyrst, Svo æfi? eg hér, það eilíf má And- 
arfarsæld mín byggjast á. 

5. Hvað auðnu þessa aukið fær, Ætíð 
Veittu mér, faðir kær! Já, það að veita, 
þú fús ert; En þessa hvað fær lukku 
skert, Hæst met þó veröld hafi því á, 
Herra guð! æ sð langt mr frá. 

6. þó heilsutjón sé þungbær kvöl; 
Þungbært sð, skort að líða, böl; Heims- 
ins enn þyngra hatur og níð: Held eg 
þó kyrru? og drottins bíð; Því verði, ó 

10* 


2920 VII. Ávextir trúarinnar. 


guð! ei vilji minn, En vilji að eins, fað- 
ir! þinn. 

7. Þú, drottinn! veitir þreyttum styrk; 
Þín yfir öllum eilífð verk Miskunar sig 
þín mildin há; Mæta hver voði kann 
mér þá, Ef vill minn drottinn vernda 
mig? Verndi mig náð þín föðurlig ! 


Nr. 104. 
Móti ágirnd. 

, Lagið: Hvar mundi vera hjartað mitt. 
0 guð! lát mig svo aldrei hátt Auð 
meta? og heimsins glys, Að þau, sem 
afguð, elski of dátt, Önd þar með búi 
slys! Má alls nægt eigi? og auðsafn þrátt 
Ánægju fara á mis? Án hverrar veg- 
semd heims svo smátt Eg held verða 
sem fis. 

2. Getur skingæða óviss eign Óskum 
vorum fullnægt? Er oss, þó viljum, veitt 
það megn, Að verði þau eignast hægt? 
Hlóðust þau jafnan þann á þegn, Er 
þeim geð mest hafði flækt? Fljótt hin- 
um misstust furðu" ógegn, Er fökk þau 
að sér krækt. 


í kristilegu líferni. 291 


3. Það, sem vora með sanni sál Sæla 
hör gjöra á, Sál henta vorri, svikult tál 
Sízt henni reynast má; Alls nægtir dár- 
inn, auð og prjál Þó eignist, meir vill 
fá; Sannri ró snautt hans hjarta hál 
Heims gæði láta sjá. 

4. Ó drottinn! helga hjarta mitt, Heims 
gæða fýsn það ver! Ranglátri á burt 
auðsgirnd hritt; Aflað með þraut hans 
er; Opt svalli og ógegnd eign hans 
stytt, Opt vaktar hann nízkan þver; 
Eykst þrátt með fjárplógs illum kvitt 
Og bölvun margri' á sér. 

5. Hyggið, guðrækið hjarta mitt Hnoss 
Góst sé jörðu á! Það eitt, þó allt fari? 
annað hitt, Ei kann mör sviptast frá; 
Eins mör í dauða fylgir fritt; Farsælst- 
ur arður, þá Æfiskeið kveður önd mín 
sitt, Í eilífð flytja má. 

6. Heims glys, heims yndi og höppin 
mest Hvað eru', ef þetta brast? Sætir 
draumar, er sálir verst Svíkja?, er af þeim 
ginnast. Ó guð! þíns anda aðstoð bezt 
Ósk mína laði fast Frá gróða heims, 


222 VIL. Ávextir trúarinnar 


þau geymd mör lézt, Gæði himins að 
hyllast. 


Nr. 105. 

Sannleiks elska og hreinlyndi. 
, Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Q guð! lát mig eptir keppa Að elska 
jafnan sannleikann! Lífsins sælla lukku 
hreppa Lygari sízt óbljúgur kann; En 
fyr? þinni augsýn meir Að engu verða 
sneyptir þeir; Fjandann, höfund flærða' 
og hrekkja, Föður sinn má lygarinn 
þekkja. 

2. Ómerkra lausmælgi að líkjast, Lyg- 
ar öðrum spinna? í vil, Bræður hræsni 
blekkja? og svíkja, Brúka láti eg sízt mig 
til; Af sannleik mín athöfn hver Og 
orð hvert leiðist, hvar sem fer! Hrein- 
lyndur sé hjartans grunnur, Hreint líka, 
það talar munnur! 

3. Þeir, sig flærð og falsi selja, Fyr 
þér, guð! eru viðurstyggð; Gæfuleysis 
. veg sér velja; Viðsjármenn í hverri byggð; 
Af frómum, sem eru flærðar án, Fá þeir 
verðskuldaða smán, Því hvers mannvin- 


í kristilegu líferni. 293 


ar hugargæði Hata fals, völ, svik, flá- 
ræði. 

4. Mig ef skæðir munnar níða, Mér 
saklausum auka hnjóð: Spekt með, drott- 
inn! lær mig líða! Loks ná sigri málin 
góð, Sakleysi mitt sannað fá; Samt ef 
lengur þegja" ei má, Hjálp mér þá, svo 
hjarta" og munnur, Að hógværð blíóri' 
æ verði kunnur! 

6. Að hjarta? að sért og hegðan minni 
Í hverjum vottur, drottinn! stað, Veit 
mér jafnan vaki? í sinni, Að varist lyg- 
um flekka það! Ekkert að sé orðið mitt, 
Sem eyra glöggt ei heyri þitt; Að sann- 
leik þú unnir hreina, en óvin lygð og 
fals þig reyna. 


Nr. 106. 
Uppörvan til tímans skynsamlegrar 
brúkunar. 
r Lagið: Hver veit, hvað fjærri? er æfi endi. 
Osum fram hjá þér efstur daga, Ó mað- 
ur! flýr, sem lifir þú hér; Tíðar ei yfir 
tæpleik klaga! Trúlega henni? í hag þinn 


994 VIL. Ávextir trúarinnar 


ver! Liðins tíma vanbrúkun bæt, Betur 
ókomins tíma gæt. 

2. þín girnd, við heimsins gabbtál festa, 
Glatast löt réttu lífsins not! Ugglaus 
heill þinni ætíð frestar; Ei varir, fyr en 
lífs er þrot; Dauðlegi?! er dirfir þig svo 
þrátt, Þér víst augnablik næsta? ei átt. 

3. Eilífð sæla svo eignast mættir, Ör- 
stuttum heimsins tíma hér Verja, sem 
sáðtíð, vitur ættir; Vinna, hvað drottinn 
býður þör! Eitt er nauðsynlegt! þig guð 
þrátt Þar til ljúft kallar; tefja? ei mátt. 

4. Flýt þör því sálu frelsa þína! Forð- 
ast að hugsa': „í annað sinn!“ Vak og 
bið; mannlegs lífs hve lína Lítil sé, 
telja þér æ kynn! Lífs lokum fjærri lát 
sem sört; Lastvar, guðrækinn æ þó 
vert! 

5. Þeirrar til skyldu þig upp vekji Þér 
veittur morgun sérhver nýr! Seg: „ó 
guð! þinni allt er speki Augljóst. Mig 
þekkir sjón þín skír; Eg dyggð fús 
helga allt mitt ráð, Að þinni fagna megi? 
eg náð. 

6. Styrk þú og upp lýs öndu mína, 


Í kristilegu líferni. 225 


Því án þín megna neitt ei kann; Heill 
mína? að velji', í verki! að sýna, Vægð 
þín enn þessa dags mér ann. Hvað 
dýrmæt sú er sérhver stund, Sem mér 
þín veitir blíð langlund! 

7. Sæll em eg, ef af öllu megni Ept- 
ir guðs ríki? hefi stundað hér Og æfidag 
hvern iðju gegni, Er má vel þóknast, 
guð minn! þér; Seinast, ó guð! get sagt 
í trú: „Í sæmd mig nú meðtekur þú !“ 

8. Mállausa bæn við míns lífs endi 
Muntu heyra, sem hjörtun sér, Nær í 
trúfastar föður hendur Fel eg loks sálu 
mína þör! þá hreysið fellur, hún til þín 
Yfir heim upp flýgur, gröf og pín. 


Nr 07 
Uppörvan til bænrækni. 

Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Þínum af syni þig við sættir, Þínum fyr? 
hástóli vör Niður krjúpum; allar ættir 
Alls holds von og beiðni þér Sína tjá, 
hefja hendur sín, Sem heyrir bænir, guð! 
til þín! Engan lözt þú óbænheyrðan 
Aptur hverfa sútum reyrðan. 


226 VII. Ávextir trúarinnar 


2. Alls nægð ertu, alls hins góða! Að 
vér biðjum, vild þín er; Meiri þú átt 
blessun að bjóða, En biðja um vit á 
höfum vér; Um eilífð, guð! sem aldrei 
dvín, Er ríki, makt, dýrðin þín! Full- 
traust. barna, faðir, þinna Fylla muntu 
og blessun inna. 

3. Hvað gott er á himni? og láði, Hóf 
þinn kraptur veru til; Það áður varð, 
af þínu ráði Var þínum börnum hugað 
í vil! Þinna gáfna öllum auð, Aldrei 
þrotinn, náð þín bauð; Allir skyldu 
um eilífð glaðir Af þér blessast, mildi 
faðir! 

4. Vör allir börn þín ættum glaðir Í 
bæn mæta fyrir þér, Allra vor fyrst ertu 
faðir, Ómögulegt fyrst neitt þör er; Öll- 
um lífið löntir þú, Og lán allt, sem þá 
gleður nú; Eilífð sælli öllum heitir, Ó- 
endanlega meira? að veitir. 

5. Til þín flýja, í trú þig biðja Tamt 
skal oss, og þiggja! af þér. Lofkvæði 
þitt skal öll vor iðja Eilíf þökk, sem 
færum vér; Heill oss kristnum! þín 
börn þú Þekkir, annast, blessar nú! Þín 


Í kristilegu líferni. 2927 


æran, máttur er og ríki! O hver, faðir! 
þinn er líki! 


Nr. 108. 

Bænrækni. 
i Lagið: Í dag eitt blessað barnið er. 
Er, kristinn maður! annt er þér Um vel- 
ferð sálar þinnar, Fullgáður og árvakur 
ver Í verki bænarinnar. Bon hjartans 
góðum grunni frá Guð, þinn faðir, röð 
aldrei smá; Með auðmýkt og þakklæti 
Birzt í hans augsýn opt og fús; Önd 
þína við hans prófa ljós; Tjá honum, geð 
hvað grætir. 

2. Hátign, er ræður himni? og jörð, 
Hún þarf ei mannsins bæna; Hvað sæll 
ertu! hver sæmd þér gjörð, Sem í hæð 
dirfist mæna Og biðja guð, hvers boð 
það er: „Biðjið, þá skuluð öðlast þór!“ 
Öll bænar áttu notin; Sá fyri? að biðja 
blygðast vann, Blygðast guðs vinur að 
teljast hann; Hans andar heill er þrotin. 

3. Er það ei vorri sómi sál Sína ósk 
guði? að kynna! Bera fram auðmjúk 
bænar mál Og beiðast gæfu sinnar? 


298 VIL. Ávextir trúarinnar 


Skal torveld metast skylda sú? Skylda, 
við hverja tregðist þú, Í guðs þig ótta 
að styrkja, Í trúnni? um það, guð elski 
þig, Og alúð hreinni', er jafnan sig Vekji 
til góðra verka. 

4. Bið opt einfeldni andans í; Á 
hjartað drottinn lítur; Guð er andi; þig 
orðin því Aldrei til bænar þrýtur, Ef 
til þér hjartans þel fékk þrýst, þinna 
hljómur það orða? er sízt Snilld settra', 
er guð helzt gætir; Guð er ei maður; 
minnst þess bezt; Málsnilldar fyrir hon- 
um brest Barna stam trúað bætir. 

5. Opt bið guð, smakka? á yndisstund, 
Hvað er þinn faðir þýður! Opt bið guð, 
þraut ef þjáir lund, Þör mun hann sykra 
blíður Böls þá útmældan bikar þinn; 
Bið opt, ef freistni særir stinn, Guð 
heyrir, hjálp guð veitir; Bið opt, þá 
huggun innra brast, Afl gaf og þrek 
hans geð trúfast Mæddum, sem þungi 
þreytir. 

6. Bið opt og glaður undra sýn Af 
seðst, er hann til reiddi; Lít alvöru 
hans og ást til þín, Er hann þig með 


í kristilegu líferni. 229 


fram leiddi; Þú valdir ungur villustig, 
Villan fullorðinn glapti þig; Þig leið hann 
þolinmóður.Og heimti? á dyggða aptur 
braut Ýmist með hagsæld lífs eða þraut; 
Gæt að, hvað hann er góður! 

7. Opt bið, og í hins eilífa vist And- 
arsjón glaðri rennir; Ókomnu' að for- 
smekk aldar fyrst Í unun trúar kennir! 
Ótal þúsunda ára röð Önd þín farsælla 
reikni glöð. Augnablik ei þó heita Sú 
sæld hjá hinni sælu má, Sem guð þeim 
lætur birtast á, Er hans af hjarta leita. 

8. Bið opt, heilagri hugdirfð með 
Hjartgróna miskun skoða Hans, er með 
dýrstum dreyra réð Draga kyn sekt úr 
voða, Syndara' er leysti af synda þrá; 
Sízt munt það verk út grundað fá; Guós 
er það dýrsta dáðin! Hér við þig trúr 
og gætinn gleð; Geð þitt af syndum 
alúð með Hreinsa; guðs göfga ráðin. 

9. Bið opt, án víls þinn vanhag tel 
Og veikleik guði í næði; Alvís um 
hjartans eigi þel Af orðum munnsins 
fræðist; Orð metur hann hjartans eptir 
rót; Ei beygð kn, tár, né heitin fljót, 


230 VIL. Ávextir trúarinnar 


Orð snjöll, andvörp, lofkvæði, Guð unn- 
ið fá; en örugg von Og sönn trú á hann 
og hans son, Þyrst önd, sem þráir hans 
gæði. 

10. Bið opt, guð er á öllum stað, Á 
neinum meir né minna; Þenk ei: „minni, 
ef með mörgum bað, Mun drottinn bæn 
fyr sinna“; Guð er ei maður; ef hann 
sér, Að ósk þín góð og réttvís er, Hana 
fús hann mun veita; En sé hún féttvís 
ei nö góð, Allrar veraldar táraflóð Guðs 
má ei geði breyta. 

11. Opinbert samt ei afræk þú Ást- 
vina drottins safnið; Þín unaðsemd sö 
ætíð sú, Að biðja og göfga? hans nafnið 
Börnum hans, þínum bræðrum, með, 
Bróðir sannkristinn þitt að séð Fullt 
andakt hjarta fái, Sem þú sér hans, og 
af þeim yl Alvöru sömu vekist til, Sem 
hans þér hegðan tjáir. 

12. Ef herra ert, þeim hlýðni tjá Hjú: 
þín fyrirmynd skíni! Hvern dag með 
þeim að helga þá Heillastund bæn ei 
týnir! Of góður þykjast enginn má, Að 
annast velferð sálna', er gá Til hverjum 


Í kristilegu líferni. 231 


guð réð trúa; Veslast hjú húss ei vanti 
hér! Víst það, sem kristinn, skylt þér 
er Fræða', á veg friðar snúa. 

13. Títt fram ósk fyrir bræðrum ber; 
Bið, sem vinur, fyr öllum! Eins erum 
líkams limir vér, Limur hans hinn, er 
köllum Óvin, er með, hvern elska? átt 
þú. Opt bið, þá muntu geyma trú, 
Þig prófa? hið vonda varast; Ei kólna 
ást og alúð í, En fús til góðs æ hyggn- 
ast, því Lengur sem líf þér sparast. 


Nr. 109. 


Bænarsálmur. 

, Lagið: Hver sem að reisir hæga byggð. 

guð! svo vítt þín gæzka nær, Sem 
geim sér ský um þeyta; Oss krýnir 
miskun ást þín skær; Oss skundar hjálp 
að veita. Heyr mína bæn, mitt hróp þú 
merk, Herra! mitt vígi og borg mín 
sterk! Með bæn þín bljúgur leita. 

2. Alls nægtir óska? eg ei að fá, Ei 
heims fjársjóðu þessa; Mig, hvort sem 
meira? eða minna? eg á, Mildin þín virð- 
ist blessa! Þá vizku, guð! að þekkja þig, 


2832 VIL. Ávextir trúarinnar 


Þann, er sendir, og sjálfan mig, Lát 
geð mitt helga? og hressa ! 

3. Metorða? og hróss, er margir þrá, 
Mín bæn ei heldur krefur; Mér lát gott 
haldast mannorð á, Mildi þín unnt sem 
hefur; Mitt sanna hrós fyr' sjónum þín 
Sé, að trúr ræki? eg skyldu mín! Gleð- 
jandi von það gefur. 

4. Um langt skal, faðir! æfiskeið Ei 
heldur bæn mín þreyta; Auómjúkt í sæld, 
- Öruggt í neyð, Æ virztu geð mér veita! 
Minn tími' í þinni er, herra! hönd; 
Hrelldri að eins, ó faðir! önd Í dauða? 
um náð ei neita! 


Nr. 110. 

Bænarinnar kraptur að friða hjartað. 

Lagið: Guðs son kallar: komið til mín. 

æti? eg við neyð og gleðibann Ei guði 
treyst, ei beðið hann, Hvað vesall eg þá 
væri! Aldrei, minn guð! fullþakka' eg 
þér, Þú bænar huggun veittir mér, Von 
mín ef veiklast færi. 

2. Angur þrátt mínum blundi brá, 
Bannaði værðir hollar fá, Róvani? eg 


í kristilegu líferni. 233 


engu eirði; Um þá mest í mér angrið 
brauzt, Eg kraup, bað guð, og nýtt fann 
traust, Því guð minn grát bænheyrði. 

3. Hug öruggara' eg mína með Mæðu 
þá bar, inndælli réð Upp fyllast önd mín 
teiti; Í bæn þá huggun, um er bað, Og 
græðslumeðal hjartans það Eg fann, sem 
orð þitt heitir. 

4. Að morgni? ef bæn eg offra þér, 
Allan þann dag eg finn í mér Hugsorgir 
hættar þegja; Með væru geði eg gæzku 
þín Gjörvöll fel kjör og hagi mín, Við 
fulltraust það fús að þreyja. 

5. Blíður og rór varð blundur mér, 
Nær böli' eg áður fyrir þör, Ó- minn 
guð! út jós mínu; Líf mitt, ó faðir! 
vernd þín ver, Við það kvíðalaust önd 
mín sér Hélt, skjóli? óhult í þínu. 

6. Með trega og hugraun mætti ske 
Margan dag enn mör ætlað sö Í hættum 
heimi! að þreyja; Æ, lát í þraut mig 
aldrei þitt Andlit firrast, en til þín mitt 
Í bæn æ hjarta hneigja! 

7. Unn til þess finna ætíð mér, Að 
Þeir, í trú fulltreysta þör, Þitt andlit all- 


234 VIL. Ávextir trúarinnar 


ir finna; Von mín skal byggð þér ein- 
um á Í allri minni neyð og þrá Með 
værð og settu sinni. 


Nr. 111. 

Bænarinnar kraptur gegn syndinni. 
a Lagið: Jesús, guðs son eingetinn. 

Á tfótskör þegar þína Þíris sonar nafni 
í Krýp fram, og flyt bæn mína, Fýsn þá 
upp lífgast ný Önd mína? að eflá' og 
styrkja Til allra góðra verka, En synd 
með andstyggð flý. 

2. Eg þinnar ástar glæður Í mör þá, 
drottinn! finn; Helga dáð, hjarta? er 
ræður, Að hyllast trúr vilja þinn; Synd 
hatur eilíft inna, Aldrei flátt láta ginna 
Hennar glys huga minn. 

3. Holdslyst sör þá ei hreifa Í hjarta 
dirfist mín, Nö ill girnd önnur að leyfa, Er 
lög mér banna þín; Við. skeiðslok hnossið 
hljóta, Hylli þinnar að njóta, Mín einka' 
er ósk þá brýn. 

4. Guð minn! þá glæpa! eg ranga 
Girnd í mér kvikna finn, Fram vil eg 
fyr" þig ganga Fljótt með bæn, drottinn 


í kristilegu líferni. 235 


minn! Er bæn mör iðka kenndir, Áheyrslu 
bænar sendir, Sem faðir, sérhvert sinn. 

5. Girnd alla', er mig kann meiða, Mun 
þá í brjósti mér Bænræknin blessuð 
deyða; Sem barn að unna þér Af alúð 
iðka og keppa; Eilífa sælu hreppa, Hlaup 
þá hérvistar þver. 


Nr.i:119. 
Uppörvan tilverðugs helgihalds drott- 
insdagsins, 

Lagið: Á einn guð vil eg trúa. 
Velkominn, drottins dagur! Dýrst minn- 
ar sálar hátíð þú! Haldinn skalt mör 
heilagur Með hinna fyrstu kristnu trú; 
Hvíld vil eg mig helgri vígja, Högóma 
sneiddur frá, Lystir heims ljótar flýja, 
Lyst himins kveykta fá; Flytja skal 
föður alda Flug önd mína til ranns, Með 
glaðværð helga halda Hátíð ódauðleikans. 

2. Að mín aldrigi skeiki, En sigur- 
hrósi fagni trú, Eg veit hún er sann- 
leiki: Upp sér frá dauðans lypti nú 
Dupti Jesús, minn drottinn; Dauðans nú 
Sigurhrós Hvar er, sem hreifði spotti? 


236 VIL. Ávextir trúarinnar 


Hans orð er sannleiks ljós. Þín orð guðs 
orð eg sanna, Ó. drottinn Jesú minn! 
Lausnara, lífgjöf manna, Ljós og veg 
þig eg finn. 

3. Þín kvöl og krossins dauði, Kon- 
ungur dýrðar, sonur guðs! þitt líf við 
loknar nauðir Lífga mig skyldi til fögn- 
uðs, Og hjarta mitt í hæðir Hefja, lausn- 
ari minn! Líkn þinni? að mitt lofkvæði 
Lof rómi', að eg er þinn! Hvar er á 
himni? og jörðu, Þeim heiður, þökk eins 
ber Af hrærðu hjarta? að verði Hátt 
rædd í dag, sem þér! 

4. Sameinuð helgra sveitum, Sem birt- 
ast fyrir þér í dag, Önd mín skal ástar 
heitum Yl þinnar lýsa? í þakkarbrag; 
Hvar helgir safnast saman, Sitt lofkvæði 
til þín Upp skal bljúg önd mín stama 
Af hjartans grunni sín; Á síðan engla 
í skörum Eg nær þinn prís fram ber, 
Lof vænna? af hreinni vörum Vandað 
skal, guð minn! þér. 

5. Náðar rödd heyri? eg hljóma Helg- 
uðum þér, minn guð! í stað, Minn Jesú! 
mildi róma Mér þinnar flutta hlustum 


í kristilegu líferni. 237 


að: Upp þá mitt andvarp stynur Í kyrrð 
og lýtur þér, Að fræða vilt, sem vinur, 
Og veita huggun mér; Eg þá, þinn end- 
urleysti, Ást þinni fagna má, Heims 
frelsari! og af þör hreystist, Hlýóni þér 
skylda? að tjá. 

6. Mín gæfa, mín er skylda Með spekt 
guðs orð að lesa? í dag; Út skúfa ef eg 
vilda Uppfræðing þinni minn um hag, 
Þú vera alvís og hæsta! Væri eg ei 
blindur þá? Nei, auðmýkt eg vil stærsta 
Og þökk, sem barn! þér tjá; Auðmjúk- 
ur öll meðtaka Orð og boð kennd af 
þér; Bænrækinn biðja! og vaka; Bless- 
ast þá orð þitt mér. 

7. Í kyrrð skalt þör, minn andi! Í 
augsýn safna skapara þíns, Alhug þig 
af spyrjandi: „Innra manns hver er lyst- 
in míns? Hvað hrellir, hvað mig kætir? 
Hvað mest eg stunda á?“ Allt vel og 
grannt aðgætir Guðs viður birtu? að sjá! 
Athöfn veg alla! skoða Allt þitt líf, sál 
mín, hör! Ef verjast viltu voða, Við 
Krists allt saman ber. 

8. Ef skyldi geð þitt geyma Glæp, 


238 VII. Ávextir trúarinnar í kristil. líferni, 


hvers iðrazt ei hefðir þú: Æ, þá skalt 
ekki gleyma, Að iðrast hans af hjarta 
nú! Þá mun þér gleði góða Guðdómleg 
huggun fá; Íhuga ást, þá bjóða Ástrík- 
ur faðir má; Þú með glaðværu geði 
Gjald mildum föður þökk! Vægð, þér er 
veita réði, Viðurkenn í dag klökk! 

9. Velkominn, drottinsdagur! Dagur 
unaðsemd hjarta mín Og blessun fær þú 
fagur! Fegurst lífs sól, sem eilíf skín! 
Æ, verm mig! önd þú mína Í hæðir til 
þín drag! Þíns anda fylling fína Svo 
fylli hana? í dag; Við helga! að værð 
eg finni Veitt fjör til dyggðar hör Nýtt 
mér, guð! gæzku? af þinni Gef þú þá 
blessun mér! 


289 
VII. 


Dauðinn, dómurinn, annað líf 
og sæla eilífs lífs. 


Nils. 
Bænarvers Í elli. 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 

itt æfivor um garð er gengið, Gleði- 
tíð fagra liðin er; Huglaust skal víl þó 
heyra enginn, Þó heimför nær sé kom-. 
in mér; En líf svo stutt kapp leggja á 
Líði? ei ónotað mér í frá. 

2. Kenn mér, guð! gæzku göfga þína 
Fyr? gæði', er naut hér, margfaldlig; Veit 
mér þakklæti? í verki! að sýna Og vel 
til dauðans búa mig! Vióðbúinn rétt eg 
vænta? hans má Með von um líf betra 
himnum á. 

3. Styrk hárrar elli hruma fjörið; 
Hollrar leið sálu vizku till Hör eptir 
lífstóm hvert mér kjörið Heill andar 
notað sö í vil! Meðtak svo, faðir! mína 
önd, Míns jarðarlífs þá slítur bönd! 

4. Þótt dalir sökkvi, fjöllin falli, Full- 


240 VIII. Dauðinn, dómurinn, 


traust mitt, von mín skeikar sízt; Guðs 
til eilífðar gegni? eg kalli, Guðs að ei- 
lífð minn vegur snýst. „Ó guð! hvað 
hólpinn er eg þá, Nær upp flýg loksins 
hér í frá! 


Ni 
Yfirvegan dauðans. 
Lagið: Jesús Kristur er vor frelsari. 
vað ugglaus lifir moldin, maður, Hvern 
margopt svikult tryllti smjaður, Lauf þó 
fallandi líf sé manns, Langt þó enn fjær 
sé helstund hans. 

2. Hinn ungi gráu árin þráir; Árum 
sör vaxinn mörgum spáir; Við mörg 
kýs gamall enn bætt ár! Engan varir sá 
dulur flár. 

3. Um dauða, seg þú ei, eg réði Opt 
hugsa minn í sorg og gleði; Um hel sá 
að gagni hugsa vann, Hyggindi þar af 
læra kann. 

4. Fyr? eilífð hérvist léð burt líður, 
Að lærum gjöra, guð hvað býður; Æf- 
innar minnsta er því bil Oss lént tóm 
vors hjalpræðis til. 


annað líf og sæla eilífs lífs. 941 


5. Dauðinn sálir fyr? dóminn leiðir, 
Drottinn þar allt fyr ljós út breiðir Og 
ráð gjörir hjartna opinber, Áður í myrkri 
fólgin hér. 

6. Fyrst dauðans ótta? ert dag hvern 
knúinn, Dag hvern vak og sért reiðu- 
búinn! Reyn, hvort með kærleik krapt 
sinn tér, Sem kristnum hæfir, trú þín 
hér. 

7. Hjarta, sem rödd guðs hlustir léði, 
Hlýðið frá illu snúa réði; Trúað hjarta, 
fullt elsku yl, Í Kristi gildir lífsins til. 

8. Helgan ómak á hönd þér segir, 
Hana guð verkar, en þú eigi; En hana 
stunda" af alúð ber, Sem eigið verk þitt 
sé, jafnan þér. 

9. Lífs þess kallan, er lifa þú hrepp- 
ir, Lífs æðsta mið, sem fram að keppir, 
Af lífsins meðferð einust skil, Er dyggð 
af trúar verkuð yl. 

10. Þá skyldu alla æfi? að lúka, Er 
dauðans minning rött að brúka; Fram- 
för í dyggðum sör æ sett, Sú ein er dauð- 
ans minning rétt. ð 

11. Hvað opt kalls þessa gleymdi" 

il 


942 VIlI. Dauðinn, dómurinn, 


eg gæta! Ó guð! lát mig ei dómi mæta! 
Ræt sjálfur dauðans mynd inn mér, 
Svo megi? eg fram ganga verðugt þér! 

12. Að hjarta mitt á hverjum degi, 
Herra! fyrir þér prófa megi, Hvort elska, 
friður, auðmýkt, tryggð, Andans gróði, 
þar hafi byggð. 

13. Að í náð hjá þér æ eg standi, 
Æ míns breyzkleika verjist grandi, Og 
sonar guðs trú Í seinast að Segi frór: 
„það er fullkomnað!“ 


Nr. 115. 
Viðlíks efnis. 

Lagið: Faðir vor, sem á himnum ert. 
Mín lífstíð er á fleygiför, Flýgur með 
mig stund gröf að hver; Og það eg kann 
ske ólifað á, Ó, hversu lítið teljast má! 
Hugsa þinn, maður! á afgang átt, Eitt 
er nauðsynlegt! tefja? ei mátt! 

2. Líf, sem, þálífs ei lengra' er unnt, 
Að lifað hefðir, kjósa munt; Ei gæði, 
sem þú ávannst hér, Ei metorð, er menn 
gefa þör; Í deyð þig gleðja ekkert má ; 
Eign þín glys það ei verður þá. 


annað líf og sæla eilífs lífs. 943 


3. Geð eitt, sem elska' hins sóða? í 
bjó, Góð að eins samvizka og fró, Fyr? 
guði er vitni gefur mætt, Gjöra má bit- 
urt hel þér sætt; Slíkt hjarta guði helg- 
að af Hrausta glaðværð í dauða gaf. 

4. Þá vinir nábeð þínum hjá Þig í 
hels neyð bjargþrota sjá, Hreint þetta 
hjarta hefja þig Heim yfir kann og dauð- 
ans stig; Ógn dóms þér engin ótta fær, 
Því athvarf þitt er drottinn kær. 

5. Að þenna hjartans öðlist frið, Ótt- 
ast guð! jafnan vak og bið! Kvíð ei, 
hvað snemma kallast frá; Kann guð 
hentast þinn tíma? að sjá; Ei nóg, hræðslu 
við hels sért frí, Heldur lær og að fagna 
því. 

6. Öruggri trú hel yfirvinn; Eg veit, 
Seg, hver fulltrúi? er minn! Eg veit, á 
síðan eg mun fá Í mínu holdi guð minn 
Sjá; Sá dauðann völdum svipti, er kvað 
Með sigri: „það er fullkomnað!“ 

7. Tem þér í anda göngu! að gröfl 
Gæt, hve þín bein þar hníga? í döf; 
Seg: „drottinn! kenn þá menntun mér, 
Að muni? eg til, að dupt eg er; Mig 

11* 


944. VIII. Dauðinn, dómurinn, 


hvern dag vísdóm minn á þann, Mig 
svo vitrari gjöri hann“. 


Nr. 116. 
Sjálfsrannsókn við yfirvegun 
dauðans. 

Lagið: Hrópaði Jesús hátt í stað. 

Fyr en mitt áform framkvæmist, Falla 
kann hreysið niður, Og bein þau dimma 
gröf fá gist, Gjöf lífs er heil nú styður. 
2. Sál mín, ef ætti? eg deyja' í dag, 
Dylst ei, hve við þér yrði! Gott, réttvíst, 
hreint þitt hjartalag Hvort er, svo guð 

það virði ? 

3. Mundir þú staðizt fyr? honum fá? 
Fyr' honum, þeim heilaga? Feilar þú þín 
ei þann að sjá, Er þér gaf lífs anda að 
draga? 

4. Vert ei við þig of væg í dóm! 
Varast, þér smjaður fargi! Verður fánýtt 
þín von ei hjóm? Var trú þín reist á 
bjargi? 

5. Alls þíns kristindóms upprás fyrst 
Athuga grandvör skyldir: „Knýr þig 


annað líf og sæla eilífs lífs. 9245 * 


fram manna lofstírs lyst, Eða lausnar- 
ans ást og mildi?“ 

6. Æ! vit, við deyð flýr drauma fans; 
Dyggð falska grundvöll brestur; Hvern 
guðs brast anda, hann er ei hans; Hræsni? 
er ráðgjafinn verstur. 

7. Leitar einlægt guðs lofstírs þú? 
Lifðir Kristi', er þér slepptir? Hvað! 
sönn ef Jesús segði nú Svo hvern dag: 
sfylg mér eptir !“ 

8. Forðast þú synd, er fremst var kær? 
Fær þú æ sigri að hrósa? Stjórnar þú 
geði stilltur og vær? Stríðslok fær, sem 
vilt kjósa? 

9. Æ! klaga sjálfan eg mig hlýt, Enn 
kristins dyggð mjög fjærri; Ef vægðar ei 
hjá þör, ó guð! nýt, Örvænting harðla nærri. 

10. Titra mætti eg, ef mér í dag 
Mætti raust: „bú þig höðan!“ Faðir! í 
líkn enn líf mitt drag, Ljá krapt, eg 
betrist meðan ! 

Nf 73 
Bæn um sáluhjálpleg æfilok, 
Lagið: Gef þinni kristni góðan frið. 
"% drottinn! bæn mín -upp til þín Æ 


946 VIII. Dauðinn, dómurinn, 


stígur; hróps míns gætir; Eyra þitt heyr- 
ir andvörp mín; Ósk mín, býður þú, ræt= 
ist! Auðmjúkt þakka eg þá og kætist. 

2. Ekkert mig brast; þú annast mig; 
Eg treysti þör fullhuga; Öllu', er eg þarf 
um æfistig, Að mér þín náð kann buga, 
Og vill, svo mér vel mun duga. 

3. Hérvistartíma tala? er fá; Við tak- 
mark bráðum stend eg! Fyrir það líf, er 
fljótt leið hjá, Föður ei skópst eg hendi; 
En fyr" eilífð, að sem vendi. 

4. Leið mig, faðir! við hægri hönd 
Heim til föðurlands sanna, Villu svo mig 
ei véli grönd, En veg megi réttan kanna, 
Og sælla fagna félagi manna! 

5. Lát mig til engis lifa“ ei hér! 
Líf mitt þér helgað veri! Unaðsemd sö 
það æðsta mér, Að fús þinn vilja geri! 
Vönduð breytni vott þess beri! 

6. Loks þá mig kallar héðan heim, 
Hjálp mör trúar sjón venda Á Jesú deyð 
öruggum! þeim Anda minn glaður af- 
henda Föður, er leiddi lífs til enda! 

7. Blundi þá vært mín bein í storð; 
Brigðulaust þeim ei gleymir; Í nýtt líf 


annað líf og sæla eilífs lífs. 9247 


þitt mun alvalds orð Þau endurkalla', er 
geymir, Nær birtist þú í hátign heimi. 
8. Ó, hve þör, sál mín! verður við, 
Vegsamri' er bygging fagnar, Og lífs 
dýrðarfulls finnur frið, Fagnaðar lofsöng 
magnar, Sem um eilífð aldrei þágnar! 


Nratl8. 

Faðir vor, sem andlátss álmur. 
, Lagið: Ó guð, minn herra! aumka mig. 

faðir allra, faðir minn! Fram kem 
eg fyrir hástól þinn; Barn þitt virzt 
blíður gleðja, Er brátt skal jörð þessa 
kveðja; Barns síns minnist þín mildin 
há! Móðstuni hjartans eyru ljá! Hróp 
mitt þrátt heyrðir nauða, Heyr mig nú 
líka? í dauða! Sem fyr, nú reynst þú 
faðir minn! Faðir! mör himin opna þinn! 
Fram leið mig þér við föðurhönd Fárleg 
Í gegnum dauðans grönd Húss þinna 
heim til sauða. 

2. Þíns nafns er tignin, herra! há 
Hverju framar, sem nefnast má; Hjálp, 
að það heilagt ræði Hugsan mín, tal 
03 æði! Styrk þú mitt hjarta, styrk 


948 — VII. Dauðinn, dómurinn, 


mitt vit! Styrk önd mína', að sér færi“ 
í nyt Til dýrðar þör dýrst sannindi, 
Drottinn! er þú mér kenndir! Alit svo 
þú verðir aleinn mér, Eins, þá mitt 
hjarta bresta fer; Andvarp, er síðast út 
styn, mitt, (0) guð! vegsami nafnið þitt, 
Í líf? og deyð líkn er sendir! 

3. Dýrst náðar yfirdrottnan þín Dásöm 
birtist á sálu mín! Breyzkleik minn, brot 
og gröndin, Blessuð þín föðurhöndin Allt 
láti seinast enda vel! Æ meir og meir 
mitt hjartaþel Óskum jarðar afsegi, Af- 
huga þeim svo deyi! Af lífsins þrautum 
loks alfrí Leið mig þitt dýrðar ríki í! 
Tilbiðjandi eg þar skal þá Þína föður- 
handleiðslu sjá, Leynda mér lífs á vegi. 

4. Verði, faðir! þinn vilji á mér, Sem 
vís og góður jafnan er! Bæn trú og 
blítt þolgæði Bezt kenn mör, sorg þó 
mæði! Aldrei bregzt oss þín hjálpar- 
hönd; Hjartans rósemd það veitir önd; 
Sjálfs vilja eg afsegi, Sjálfræði holds 
burt fleygi; Bezta þú mitt æ veizt og 
vilt, Við það skal una sál mín stillt Og 


annað líf og sæla eilífs lífs. 949 


þó vanmegnast ætti hold, Ertu þó guð, 
en eger mold; Vel greiðast þínir vegir. 

5. Brauði mér dag hvern býttir þú; 
Bænheyrsla mér og aðstoð trú Veittist, 
þá sorg mig særði; Sem faðir þú mig 
nærðir; Fyr' gáfur, faðir! þínar þér Þökk 
söl hvern mola', er veitti mér Hönd þín, 
sú holl réð seðja, Hjúkra mér, styrkja, 
gleðja; Eins styrk og seð nú öndu mín 
Auðgum með náðar gæðum þín! Þörf 
nú jarðneska þrjóta' eg finn; Þreyr ann- 
að betra hugur minn, Fallvalt líf fús að 
kveðja. 

6. En, guð heilagi“! eg óttast má Aug- 
lit þitt fyrir fram að gá; Ef reikning í 
þú gengir, Ó, hversu“ eg staðizt fengi! 
Æ! fyrirgef mín glæpa völd, Góði fað- 
ir! fyr Jesú skuld! Hans vegna brot 
lát bætast, Og blessað heit þitt rætast, 
Að þú upp gefir afbrot fús, Sem afplán- 
aði minn Jesús, „Æ, hróp mitt heyr! 
mitt angur sjá! Efl mína trú, von gleð 
mér hjá! Mædd önd svo mætti kætast. 

7. Uppgjöf til reiðu einlæglig Þeim, 
áreittu og styggðu mig, Öllum skal ætíð 


950 VIII. Dauðinn, dómurinn, 


vera; Til engis hatur bera; Óvin minn 
bróður eins eg fann; Á kalla? eg þig 
guð! fyrir hann; Gef honum sáttgjarnt 
sinni, Svo hann náð hjá þér finni! Ef 
þú hans líf og andar frið! Inn leið til 
samfélags þig við! Ef eg mein honum 
eitthvert vann, Upp gefi mér það þú 
og hann! Og vægi veiki minni! 

8. Lífsskeiði hálu lúinn á, Lífsspor 
seinustu feta? eg má; Megn freistni og 
minning synda Mér í efasemd hrinda; 
En föðurhönd þín, faðir trúr! Frelsaði 
og dró mig voða úr; Eins veit eg enn 
og þrái, Að í náð til mín sjáir. Um 
megn fram freistast ei lát mig, En halda 
stöðugt mér við þig! Þó ógn um spenni 
öndu nú, Efli mér þrótt þín gæzka trú, 
Að sælum sigri eg nái! 

9. Í mörgum voða, mæðu' og neyð, 
Mör reyndist föðurhjálp þín greið; Egnd 
snara? ef fót minn flækti, þín föður- trú- 
föst -ræktin Mig leysti, greiddi? af fjötr- 
um frí; Fara virztu nú eins að því! 
Neyð efst sig mör nálægir; Nætur hels 
skelfing ægir; Öll er mín von á einum 


annað líf og sæla eilífs lífs. 951 


þér, Enn trúr frelsari reynstu mér! Mitt 
efsta, faðir! stutt gjör stríð! Stund buri- 
Íarar rósöm og blíð Mínum lífs mæðum 
hægi! 

10. Amen! já, ríkið því er þitt; Þegn 
þinn eg, eign þín allt er mitt; Á mig 
réðst ofsi? og flærðir, En þú mér sigur 
færðir, Og að smán gjörðir óvin minn; 
(Eðsti guð! þinn er mátturinn! Þú veizt 
að verka allt framar, En vor bæn aumra 
stamar; Þú allt veglega framkvæmt fær, 
Fram langt um það, vor skilning nær; 
Þín dýrðin, guð! frá eilífð er! Æ hér 
og síðar lofsé þér Um aldir alda. Amen. 


Nr. 119. 
Dómur veraldarinnar. 

Lagið: Kom skapari, heilagi andi. 
Heims alls dómari! hrynja þá Heilu 
sköpunar bygging fer, Fold, lögur, him- 
in, flýja má, Funi um leikur stjarna her; 

2. Hátt sóla-rása hæð í nær Hástóll 
ljómandi gnæfir þinn, Og meður byrgðri 


ásján skær Út þrumar Seraph hljóminn 
sinn: 


252 VILL. Dauðinn, dómurinn, 


3. „Dýrð honum, mannsins syni, sé! 
Sá kemur! laun sín með sér ber! Hæst 
þér, ráóvandi'! er heill í té! Háðung og 
böl, þjón lasta! þér!“ 

4. Nær þig veraldir síðan sjá Sem 
ljóma himins fegurstan, Skína réttlæti 
ásján á, Undir þér tímann fjötraðan; 

5. Heill og ljós veg þér hægra á, 
Hlutfall ómildra? á vinstri hlið; Þig, al- 
máttugi! þeir nær sjá: Sem þrumu lostn- 
ir skelfast við. 

6. Nær grafir kvikum gjósa þá Og 
gyrðill landa beinum fer; Úr nótt þá 
fúa? og moldar má Mergðar heims þjóða 
vakna her: 

7. Upp lítur skari? á aðra hönd, Ást- 
vin, dómara? að líta sinn; Örvænting, 
ofsi, gremju grönd, Glapinn umvefja 
sæginn hinn. 

8. Fram þá gröf líka“ af minni mig 
Megnhvellur heimtir lúður sá, Og bein 
mín hörundi búa sig; Byrja mold þessi 
nýtt líf á; 

9. Og dómarans, hæð upp rykkt í, 
Alvörusvip og hátign sér; Augu, sem 


annað líf og sæla eilífs lífs. 258 


leiptra elds við ský: Æl! hvernig mun 
þá liggja á mér? 

10. Æ! fengi? eg, dýrsti frelsari! þar 
Feginn róm blessand' heyra þann: „Sönn 
þín dyggð fyr, þá svangur eg var, Saðn- 
ing mér holla bjóða vann. 

11. Þú fyr svalaðir þyrstum mér; þitt 
mér skjól nöktum veitti fat; Tókst hús- 
villtan, veikan að þér; Veittir líkn, þá 
eg fanginn sat“. 

12. GEósti guðs son! þitt andvarp 
hýrt Þá innti mér þeim gleðiróm, Haf 
farsældar og friðar dýrt Fullsælu him- 
ins eilíft blóm. 

13. Perlum stráð gegnum himna hlið 
Hefur sig önd mín þá í borg, Er ljós 
þitt, guðslamb! upp ljómast við, Leiptr- 
ar þess dýrð um fögur torg. 


Nr. 120. 
Sjálfsrannsókn við yfirvegun dómsins. 
Lagið: Jesús, guðs son eingetinn. 

g em þín eign, ó drottinn! Eign þín 
allt líf mitt er; Að veitt það sé, allt ber 
vottinn, Til vegs þér, en gæfu mér; Leið 


954. VII. Dauðinn, dómurinn, 


hætta lífsins stiga Leiðist eg föðurliga, 
Fram, ó faðir! af þér. 

2. Með stórum krapti kemur, Kyn 
manna' að dæmir brátt; Þann reikning 
þá hann fremur, Þú, sál mín! mæta átt; 
Þinn dómur þyrmir eigi Á þeim endur- 
gjalds degi, Heimsdrótta dómsvald hátt! 

3. Eymd mun mig eilíf pína, Efmis- - 
brúkaði' eg hör Minn tíma, krapta mína, 
Og mér veitt gæði? af þér! Ef gáfum illa 
varið, Út sóað, fyrir farið Var þínum, vei 
sé mér! 

4. Dag hvern lát dóm þinn sveima, 
Drottinn! fyr? hugsjón mér! Að skyldu 
eg æ að geyma Ástundi trúr, sem ber; 
Að gálaus aldrei brjóti; Undan mér hvergi 
skjóti, Að hlýða? í öllu þér! 

5. Vit gef mér, vel að telja Vegferð- 
ar daga hér; Spor hvert með varúð 
velja, Þar veit reikning af þér Búinn, 
sem fæ ei flúið; Að fái mig til hans 
búið, Veit, lífs það eptir er. 

6. Ógurleg eilífð, komin Allnær, þá 
sýnir sig, Um náð, er úti tíminn, Ó guð! 
að biðja þig; Óvægt hel að þá gengur, 


annað líf og sæla eilífs lífs. 9255 


Eg get þinn vilja' ei lengur Gjört, þó 
þessa girni mig. 

7. Mig strax samvizkan víti, Sem verð- 
ur synd á mér, Lausnari'! að til þín líti, 
Og leiti náðar hjá þér, Og finni; svo 
þig segja: „Syndari! ei skaltu deyja! 
Allt fyrirgefið erl“ 

8. þinn dóm kom þá að heyja! Eg 
þora má biðja þig; Sízt mun, faðir! 
burt fleygja Friðar þín árnan mig; Eign 
veit mig um eilífð þína, Í ást þinni sálu 
mína Um eilífð þá iðka sig. 


Nr 121. 
Hugleiðing hins síðasta dóms. 
Lagið: Sæll dagur sá. j 
; Drottinn ! nær þinn dóm mér í hug eg 
leiði, Þá fyrst eg finn, fallvöltu lífs hvað 
skeiði Til engis, já, til ills þrásóa vann; 
Sekt mína þá samvizkan þunga viður 
Hart hrellast má og hverfa burtu friður 
Við þanka þann. 
2. Að eilíf þín alvizka ljóss til færir 
Allt, hvað sál mín í myrkvum fylgsnum 
nærir; Athafnir, orð, eins duldust hjart- 


256 VIlI. Dauðinn, dómurinn, 


ans ráð; Illt einsog gott, sem ól eg hér 
í brjósti; Hvers eg ber vott, hörðum þó 
slái þjósti, Þá þess fæ gáð. 

3. Allt, hvað eg hér ei þekkti, duldist 
viður, Gleymdi, svo mér gæfist, þó svik- 
ull, friður, Allt mönnum þar og englum 
birtast má; Allt það ógleymt á bækur 
skráð er dóma; Hjá guði geymt; guðs 
dóm svo hljóti að róma Sá, sök föll á. 

4. Hvað stoðar, hér um stund þó leyna 
kynni Illu, sem mér óbljúgu geymdi í 
sinni, Fyrst veröld heil það vita? á síð- 
an mun! Fyrst guði þá get né samvizku' 
ei hrundið; En af því sá enginn, þá 
mundi' ei fundið, Gjörði mér grun. 

5. Eg vil því und opna þér sálar 
minnar, Á náðarstund svo njóti" eg gæzku 
þinnar, Græðari minn góði! sem leiðst 
fyrir mig! Að brestum mín og brotum 
klökkur leita Í augsýn þín, og uppgjöf 
milda? að veita, Þrátt biðja þig. 

6. Gakk ei í dóm, guð minn! við barn 
þitt seka! Burt má það gróm, er blinda 
sál röð fleka; Minn æskubrest og eldri 
daga brot! Þau dapra önd, er dóm þinn 


| 


annað líf og sæla eilífs lífs. 9257 


nálgast óðum. Af má ill grönd! andar 
nær friði góðum Loks lífs við þrot! 

7. Eg vil þinn dóm í huga jafnan 
geyma; Heims við falshljóm honum 
aldrigi gleyma; Æfi, hvað er eptir, þér 
helga trúr; Vaka grandvar, við búast 
eilífð minni, Af vægð eg hvar vona að 
frelsast þinni Eymd allri úr. 

8. Heims fánýtt hól hug minn skal 
eigi blekkja; En þinn dómstól yfir mér 
jafnan þekkja; Ytra veröld, en innra þú 
mig sér; Gef, þínum mér þokka auðnist 
að halda; Hnjóð eg umber hugstyrkur 
þá veraldar, Nær þóknast þér. 

9. Dagleg mín sú, drottinn! bæn til 
þín kvaki, Þinn anda! að þú aldrigi frá 
mér takir, Lífsleiði mig hans laðan holl 
á stig! Styrki mín spor stöðugt áfram 
að ganga; Vit auki og þor að varast 
breytni ranga Hans menntan hljóð! 

10. Loks mun eg þá leystur af synda 
grómi Sigrinum ná, sízt þínum kvíða 
dómi, En feginn mót frelsara mínum sjá, 
Er flekklaus dóm fyrir mig þoldi rang- 


258 VIL. Dauðinn, dómurinn, 


an; Hans kærstum róm kvaddur tilinn 
í ganga Dýrð honum hjá. 


Nr. 122. 
Von ódauðleikans. 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Til betra lífs eilífra alda Er eg fæddur 
og kjörinn víst; Þó hremmi kroppinn 
helið kalda, Heilla von sú er glötuð sízt; 
Fyr? lífstíð þessa? eg lifi ei hér; Líf 
ódauðlegt mitt hlutfall er. 

2. Hvað er heimur, hans hefð og 
auður, Hann þótt að væri allur minn? 
Fyr' óskir mínar allt of snauður Yrði 
hann, væri! ei til himininn; Í mold ró 
finna' ei andinn kann, Til æðri gæða 
skundar hann. 

3. Mig skóp kærleikans mikli faðir 
Mér til gæfu', en til. dýrðar sér; Með 
eigin hendi? hann inn plantaði GEóri 
löngun í brjósti mör; Hann, sem þá 
löngun vekja vann, Vill hana sjálfur 
stilla, og kann. 

4. Ósk sú, eilífum elska tryggðum 
Þig, æðri? og fá í birtu' að sjá, Heims 


annað líf og sæla eilífs lífs. 259 


þessa" óuppfyllt hér í byggðum Hlýtur 
síðar meir fylling ná; Guð,! mig, sem ósk 
hjá þekkir þá, Þér um eilífð ei skilur 
frá. 

5. (Fósti dómarinn er réttlátur! Á 
síðan dyggðin krýnist fræg, Þó forsmán, 
ofsókn, háð og hlátur Hér af illvirkja 
líði sæg; Já, í von þeirri við eg skil, 
Vekur oss guð endurgjalds til. 

6. Hvað hjartað vonar, hans orð kenn- 
ir; Hann mun af gröf upp vekja mig; 
Í því finn eg það, öllum rennir Í burtu 
vafa" af mínum stig; Ó hve fagnar mín 
önd við það, Að ódauðlegan guð mig 

kvað! 

7. Jesú kenning auk þessa? eg þekki, 
Og það allt, sem hann fyr? mig vann; 
Sannleik, er mig kann svíkja ekki, Af 
sjálfs hans munni' eg heyra kann; Frels- 
ara míns ég eignnú er, Af honum leyst 
til dýrðar sör. 

8. Minn Jesús lifir! mig aflífa, Mig 
ódauðleik hver svipta kann? Úr hels- 
neyð mig kann hönd hans þrífa, Himin- 
Sæld í mig leiðir hann; Eins þetta hold 


260 VILL. Dauðinn, dómurinn, 


upp rísa á Og dýrólegt himins vist- 
um ná. 

9. Þó háfjöll sökkvi í hafsgeim víð- 
an, Heldur sér kvíðalaus trú mín; Mér 
sö eg renna“ upp morgun blíðan, Morg- 
un, hvers ljós mér eilíft skín; Mér byrj- 
ar nýtt líf morgun sá. Minn guð! hvað 
farsæll em eg þá! 


Nrss1238. 

Huggun af Jesú síðustu tilkomu. 
Lagið: Guð vor faðir! vertu? oss hjá. 
Jesús, oss öllu illu frá, Oss sína kristni', 
að leysa, Kemur með dýrð og hátign 
há; Hann kemur! sorg og hneisa Hans 
barna? á dýrstum degi þeim Í dýrð og 
ró umbreytist; Eilíf þar unan veitist; 
Ó guðs fólk! verið teitir! Hann kemur; 
hann er hvergi fjær; Hann frelsar þig, 
þú aumi! Þín mæða morgundraumi Má 
vart samlíkjast; straumi Yndis þú drykkj- 
ast eilífs fær Í dýrð frelsara þínum nær. 

2. Þessi augnablik þrautakífs Þeirri 
hvað reiknast móti Óendanlegs unaðsemd 
lífs, Í eilífð þér geymdri, að njótir; 


annað líf og sæla eilífs lífs. 261 


Skoða sigurkrans skeiðs við lok Skín- 
andi'; hann keppst að vinna; Guðs köll- 
un gjör trúr sinna, Glæst hnoss að megir 
finna; Lífsins þig ekkert letji böl! Lít 
umbun miklu stærri! Sigraril sjá þér - 
nærri Sælu mið ró í værril Brátt ertu 
þar, hvar ekkert má Um eilífð böl þig 
framar hrjá. 

3. Hann, sem öll sinna telur tár Og 
til fólks sér oss út kjöri, Hér stríddi 
gegnum hryggðar ár Með hugar óþreyttu 
fjöri; Hve beiskt var Jesú böl og stríð! 
Hve bitrii hann angist þreyttist! Blóð- 
sveita baði sveittist, Er bæn og andvarpi 
út veitti; Fjandmenn blóðsólgnir sína 
vild þó sæju, hann litu kvíða Þó ei, nö 
blöskur bíða; Hann beiskju dauðans stríða 
Af guði sigrar efldur; þá Allra? himna 
kæti fagna má. 

4. Ver tökum hlut í hörmung hans; 
Með honum líka! á síðan, Sigurvegara 
Vorum, krans, Vegs og fagnaðar bíða 
Vafalaust fáum; vort sö kapp Vors höf- 
uðs undir merki Berjast og stríða sterk- 
ir! Svo standa dyggt að verki, Að verð- 


262 — VII. Dauðinn, dómurin, 


ir metumst himins hans; Hann er sá, 
lið oss veitir, Dáð fullt hans dýrst er 
heiti: Drottinn vor styrkur heitir; Hver, 
honum treystir, sannar á sér Sjálfum, 
hvað öruggt vígi? hann er 

5. Þú kemur, öllu illu frá Oss, þína 
kristna', að leysa; Þess glaðir, Jesú ! þakk- 
ir tjá þér viljum! yfir geisa Hörmunga 
þegar hretin oss, Hjörtu vor skulu? ei 
kvíða; Í trú ótrauðir líða, Tilkomu þinn- 
ar bíða! Vér vitum gjörla, þökk sé þér, 
Hvar þú ert, sem oss leystir, Að þínir 
erum leystir, Önd vor því rósöm treystir; 
Hrynji? yfir oss loptin hvelfð af þér, 
Herra! samt engu kvíðum vér. 


Nr. 124. 
Huggun af eilífu lífi. 


, Lagið: Guðsson kallar: komið til mín. 

Í kalda gröf mitt hlýtur hold Hníga, 
moldin að allra mold, Lífs dauðlegs 
þessa! að þrotum; Frjáls þá mín önd, 
laus fjötrum af, Flýgur aptur til þess, 
hana gaf; Gleðst sjónar hans sælu not- 
um. 


annað líf og sæla eilífs lífs. 968 


2. Hvað sæl! ef góð og guðhrædd þá 
Gleðst sinni hvíld af lífsins þrá, Og 
verk fylgja vönduð henni! Ef sameind 
Jesú sannri! í trú Sézt hrein, flekklaus 
og hæf til nú Alsælu' í eilífðinni! 

3. Gæfa cðst, fyrir guði að stál 
Gleðilind, Jesú! þig að sjá Og bræður 
þér með þína; Þig, allra bræðra fyrsti? ! 
að fá Frá augliti til auglitis sjá Í dýrð 
þinni æðstu skína! 

4. Ó! hversu bregða mun við mör, 
Minn Jesú! dauðir nær fyr? þör Stórir 
og smáir standa? Og mínu nafni nefnd- 
um mér Nú guði? og englum játar, þér 
Um eilífð háðum til handa. 

5. Jesú þá birtist, jeg, sem græt, Jeg 
þau mun hags við skipti mæt Fagri sól 
skína fegur; Eg syndugur er af syndum 
frí; Sæmist guðs mynd, hans sköpun ný; 
Að eigin raun ódauðlegur. 

6. Frelstur, kvöl allri? um eilífð fjær, 
Eg drykkjast guð? æ nær og nær Un- 
unar ótal fossum; Andarheill sú, sem 
orð ei tjá, Við augnablik hvert vaxa má 
Af eilífðar yndis hnossum. 


264. VIII. Dauðinn, dómurinn, 


7. Ög englaskari allur þar, Eins hér 
á jörð hver góður var, Allt mínir eru 
bræður; Allir líkami einn með mér Um 
eilífð syngja, Jesú! þér Eins munni æðst 
lofkvæði. 

8. Ó guð! hver sælu gnótta fjöld! 
Gleði jafnt ómæld, sem ótöld! Langt 
yfir löngun alla! Ó eilífð, eilífð! öll vor 
tár, Öll jarðarlífsins harma sár Má ekk- 
ert mót þér kalla. 

9. Fagna mín önd! og örugg ver! 
Efnir guð það, sem hét hann þér; Guð 
lifir; er guð hins fróma! Þér of gott, of 
stórt ekkert met, Af sínu skauti fyrir 
hvern lét Sinn eiginn son guð koma! 


Nr 125 
Sama efnis. 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Eptir reynslulífs tæpar tíðir Tekur sæl 
við oss eilífð víst, Þar mannleg eymdin 
öll og kvíði Unaðsemd í guðlega snýst; 
Dyggð, hör með alúð æfð sem er, Ei- 
lífra launa væntir sér. 

2. Guðs barn að sönnu sælu nýtur, 


annað líf og sæla eilífs lífs. 265 


Sykrar hör líf hans yfrið margt; En öll 
sú gleði', er hann hér hlýtur, Honum 
ónóg sæld reynist snart; Hann er maður, 
sem ýmist bjó Við andar meiri? eða 
minni ró. 

3. Hann stundum líkams sturlast kvill- 
um, Stundum heims glaumur hrellir hann ; 
Innra þrátt berst gegn óvin illum, En 
optar sigra? en falla vann; Í óeirð sökkva? 
og yndisstans Opt hlaut af völdum ná- 
ungans. 

4. Hér, hvar dygeð tíðast þrautum 
þjáist, Þrátt ódyggðina flest við lék; 
Hvar auðnumönnum öfund tjáist, Angr- 
uðum gleymir kætin frek, Frí eigin breyzk- 
leik enginn má Né ama? og mæðum 
Vera frá. 

6. Hér leita' eg, fyrst þar finna næ 
eg, Forklárast mun þar helgur gjör; 
Gjörvallt verð dyggðar finna fæ eg, Frá- 
bært, ósegjanlegt sem er. Kærleikans 
guð mér gefst að sjá, Hann göfga', hann 
elska? um eilífð má. 

6. Vilji minn og mín verkin bæði 
Vilja drottins eru helguð þá; Yndisvist 

12 


266 VIII. Dauðinn, dómurinn, 


fullsæl, eilíf gæði Unun við hástól guðs 
mör fá; Að eilífur sé, eg fundið fæ, 
Því fullkomnan eykst mér sí og æ. 

7. þá mun eg birtu þekkja? í skírri 
Það, sem á jörð var óljóst mér; Heilagt 
með furðu nefna nýrri, Hvað nefnt var 
ógrundanlegt hör; Meó þökk og lofgjörð 
þenkja? eg mun Þá guðs míns heilu ráð- 
stöfun. 

8. Þá mun eg að þeim hástól hníga, 
Hvar hjálpráð mitt, guð! birtir sig; Lof- 
söng þríhelgan láta stíga Lambinu', er 
slátrað frelsti mig; Sem herskarar allir 
himins þá Hæstu fagnandi lofgjörð tjá. 

9. Þá mun eg engla meður mengi 
Mig þeim líkan fá helgan sö6; Óbrigðulu 
því una gengi, A“ lifa? æ góður góðum 
með; Augnablik sérhvert eykur þá Eins 
þeirra" og mína farsæld á. 

10 Þar mun eg hjartans þakkir gjalda 
Þeim, sem mig drottins fýsti? á stig; 
Þeim blessun inna þúsundfalda, Að þá 
á götu leiddu mig; Eg þar í guðs hönd 
aptur þann Ástvin finn, er á jörð eg 
fann. 


annað líf og sæla eilífs lífs. 967 


11. Þá hólpinn einhver, guð það gefi ! 
Geldur mér, kann ske, feginsmál: „Heill 
sö þör! fjör mitt frelst þú hefir, Þú frels- 
að hefir mína sál“! ;Ó hvað sú gæfa 
gleðja má, Glötun önd hafa leidda frá! 

12. þér þrautir stuttu þessrar jarðar! 
Þeirri hvað eruð vegsemd hjá, Er opin- 
ber mun á oss verða Og eilíflega vara 
þá! Mót henni! augnablik mæðu hér 
Minna? en alls ekkert virðast mör. 


Nr. 126. 
Sama efnis. 

Lagið: Jesús Kristur að Jórdan kom. 
Íullhuga, sál mín! fell ei móð, Fári 
þarft engu kvíða, Íhug þó dimm þér 
hvarfli slóð, Er hlýt eg feta? á síðan; 
Minn Jesús undan mér hana rann; Mig 
hún til dýrðar mætis Í fögnuð leiðir ei- 
lífan Til anda hreinna kæti, Til útvaldra 
sælu sætis. 

2. þá dauðastundin dregst mör nær, 
Dimman efst sjónum lýkur, Meir sig 
hrært tunga mín ei fær, Minn Jesús 
elskuríkur Með huggun mun og hugar- 

12* 


268 VIII. Dauð., dóm., ann.1. og sæl. eil. lífs. 


fró Hjarta mitt endurnæra; Mitt hljóða 
andvarp heyra þó, Hrjáðan eymdum loks 
færa Síns himins vist í væra. 

3. Hann hefir allt vort hjálparráð, 
Hæstur sem faðir vildi, Eitt sinn veg- 
lega? á enda kljáð; Oss sigur fann hans 
mildi. Synda eytt hefir allri makt, Ógn 
grafar frá oss hrundið, Traustan mér 
grundvöll trúar lagt Og tryggóðum eilíf- 
um bundið; Sælan hefi' eg sigur fundið. 

4. Nær fæ eg lifa fullsæll þá Með 
fullkomnaðra skara Dýrðar í ríki dýrst- 
um hjá Drottni, mínum lausnara, þess, 
er hör að eins þoku? í sá, Þekking æ 
meiri fræðist;  Englahrein dyggð mín 
allt eins þá Æ nýjum krapti gæðist, Um 
eilífð sem alla glæóist. 

5. Hátt sig minn andi hefur þá, Harma 
er slitinn strengur; Nær duptið, burt sem 
flýg eg frá, Fær mig ei hindrað lengur ! 
Æ hærra lyptir sál mín sér, Sjónar þinn- 
ar að njóta, Minn guð, óguð! og með- 
ur þér Mestu farsæld að hljóta, Er eilíf 
skal aldrei þrjóta. 


IX. Sakramentin. 269 


IX. 


Sakramentin. 
a) Skírnin. 


Nr. 127. 
Skírnarsálmur. þakkargjörð. 
Lagið: Allfagurt ljós oss birtist brátt. 

Timins og jarðar herra! mín Heyrðu 
ljóð! blessuð náðin þín Þíns barns með- 
tekur þakkarraust, Þú, sem ert vonin 
mín og traust. 

2. Frá móðurlífi þú varst það; Það 
gleður mína sál, þér að, Sem föður, 
enn er um mig annt, Ei barni þínu gleyma 
kannt. 

3. Með helgri skírn mjög árla' eg er 
Innvígður þínum syni' og þér; Hans mér 
dýrmætast orð fær eitt Eilífðar vissu 
sællar veitt. 

4. Hver er sá, ljúft hvers gæzkugeð 
Góðfúsri umbar mig langlund með? 
Og ströng ef hörmung stríddi á, Hver 
stóð hjá mér að sigra þá? 

ð. Drottinn, hvers auga' æ á sá mig! 


270 IX. Sakramentin. 


Á Iðzt vegferðar minnar stig Blómgast 
fagnaði marga mér, Með velgjörðum svo 
laðir að þér. 

6. Vernd mín og hlífð þú varst og 
ert, Úr voða frelsari leynt og bert; Höf- 
undur gæfu? og gleði sá Grát minn bæn- 
heyrði', er mér á lá. 

7. Föðurást hölzt þú fram við mig, 
Þó firrtist eg opt með syndum þig! Mér 
endurvitkuðum iðrun með Ástúðlegt mót 
tók föðurgeð. 

8. Föðurtryggða' ótal æ og sí Eru rök 
þinna jafnan. ný; Þakklætis felli eg þér 
mín tár, Þú, sem mig gleður síð og ár! 

9. Þakkoffur þigg míns hjarta heitt, 
Sem hefi? ei annað bjóða neitt; Vottur 
lifnaður veri minn, Að vilja þakklátur 
ræki? eg þinn! 


Nr. 128. 
Skírnarsálmur. 
Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
rottinn, sem engan á burt rekur, Er 
þig í trúnni nálægist! Ógladda sál burt 
enga hrekur, Um náð þína sem biður 


IX. Sakramentin. Í 


tvist, Sú, fús bænheyrir börnin sín, Blíð 
föðurástúð göfgist þín! 

2. Smælingjum, er þér feðgin forðum 
Færðu, lözt vísað ei á bug; Að þeim 
laut, kvaddi ástarorðum Ástúð þín blíð, 
svo jyki hug: „Til mín þeim koma! ei 
meinið þér, Minnizt, guðs ríki þeirra er! 

3. Af börnum manns þú yndi hafðir, 
Endurlausn vor og hjálpráð bezt! Og 
þess virtir, að örmum vafðir, Að brjósti 
þínu þrýst þeim lézt, Þeim apturskila 
ást þín röð Arð? sælstum, þinni blessun, 
með. 

4. En er þitt, guðs til handar hægri, 
Háleiti barna vinur þú! Ei síður brjóst 
fullt ást af nægri, Við ungbörn til þín 
borin nú; Um eilífð gleymt oss aldrei 
Íær Athvarf og traust vort, Jesú kær! 

5. Þér, hvers tryggð eilíf aldrei breyt- 
ist, Ungbarn þetta nú felum vér; Sem 
Sjálfur bauðst, og hefir oss heitið; Í 
helgri skírn það færum þör; Svo víst, 
sem stiptan þín er sú, Það munt, ó Jesú! 
blessa nú. 

6. Innsigli' af náðar þínu þessu Það 


272 IX. Sakramentin. 


öðlist kristins rétt og kjör! Vígt þér 
með þessu baði, blessun Barns þíns og 
arfa hlýtur hér; Hvað farsælt, gæfu þeg- 
ar þá, Þitt vera', á síðan skynja má! 

7. Hvað er maðurinn, hvers þú minn- 
ist! Hvað manns barn, er svo tignar þú ? 
Að hjálpráð því svo háleitt innist; Hlotn- 
ast gæða nægð frá þér sú! Mold, ekk- 
ert fyr? þér erum vér; Aldrei þó náð þín 
við oss þver. 


b) Kvöldmáltíðin. 
Nr 29. 


Um verðuga tíðkun kvöldmáltíðar- 
innar. 


, Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Ú Jesú! hvað þín óþreytt mildi Á efstu 
kvalanóttu mér Að skyldu gjöra' og ást- 
gjöf vildi, Upp að fylla, nú mæti? eg hér; 
Þíns anda krapt og ljós mör ljá, Að leysa“ 
af hendi skyldu þá! 

2. Sálar veri þín máltíð minnar, Minn 
Jesú! pantur upp á það, Að guð mér 
pínslar ávöxt þinnar, Endurlausn, hafi 


IX. Sakramentin. 213 


tileinkað; Við hjálpræði þitt, sál mín! 
sig Svo gleðja megi' og prísa þig! 

3. Íhuga vil eg fullur furðu, Frið- 
þæging mín! þitt ástargeð; Brjóstgæði 
þín svo öflug urðu, Að upp þig færðu 
kross á tröð; Ó, gef nýja þín neyð og 
pín Nú verkun hafi? í hjarta mín! 

4. Af alúð forðast lát mig löstu, Lýta- 
laus fórn er fyrir dó, Og með dyggðar 
áformi föstu Frelsi það geyma', er hún 
mér bjó! Huggun sú, mér þín helför tér, 
Hirðuleysi sízt' ali í mér! 

5. Eg gef mig allan alla vega Á ný, 
minn guð og drottinn, þér! Hér við þitt 
borðhald hátíðlega Af hug þér fastar 
tryggðir sver! Fyrir mig dóstu'; eg þinn 
er því, Þín eign tíð bæði? og eilífð í! 

6. Með orði? og verki? í augsýn manna 
Að játa þig, mör gefðu þor! Hvað sam- 
vizka mín syndugt sannar Svo að eg 
aldrei stígi spor! Æl inn gef kapp og 
alúð mör, Í hjartalagi' að líkjast þör. 

7. Æ|l lát mig bræður elska mína, 
Einhver ef breyzkur hrasa kann, Vægð 
hógværð og sáttlýsi sýna; Sízt fyrnist 


274. IX. Sakramentin. 


mör sú náð, eg fann; Hvað þungbær 
synda sektin er, Sem þú brotlegum upp 
gafst mér! 

8. Efl mér trú, von að önd mín eigi 
Eilífs farsældarlífs þér hjá! Að hróp þitt 
mig á efsta degi Alvoldugt hefji dupti 
frá! Lífs mikli fursti! þig mun þá Þín 
í dýrð leysta veröld sjá. 

9. Til þinna bljúgur fell eg fóta Fús 
í þökk, lofgjörð, bæn og trú; Lát mig 
frelsari! náðar njóta Að nýju! Kall mitt 
heyr þú nú! Alls góðs, sem heillir eyk- 
ur mín, Efling sé kærleiks máltíð þín! 


Nr. 130. 


Altarisgöngusálmur. 

Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Að boði, Jesú! býst eg þínu Blíðri un- 
un með og trú, Helför þína“ og harða 
pínu Í hjarta bljúgu' að skoða nú! Frels- 
ari minn! sem fyrir mig dóst, Frið ei- 
lífan mér svo bjóst! Æl! gef verðugur 
eg svo mæti, Að hér lífið fundið gæti. 

2. Nálgast lát mig ei til engis, End- 
urlausnari minn! þinn kross! Ei svo 


IX. Sakramentin. 975 


dóms mör aflað fengi Ástar þinnar dýr- 
ast hnoss! Æ! það festi? og efli mig Í 
trú sannri og von á þig! Gef það 
stjórni geði mínu, Guð minn! boði“ að 
hlýða þínu. 

3. Áform það, sem eg nú hefi, Aptur 
mig að flekka sízt, Í sál minni öflugt 
lifi, Inn til þess mig gröf fær hýst! Veit 
mör blöskri voði sá, Að velta! í saur 
þann, fyrr í lá; Álengdar, þau of mjög 
blinda, Ofbjóði mér völdin synda! 

4. Hætt ef vél mér hóta synda, Að 
hrekja mig út af þinni leið, Hjálp mér 
þá af hjarta að grunda, Hvílíkur deyð 
var Jesú deyð! Leiðseg, ó guð, minn 
guð! mör, Að megi eg aldrei gleyma 
þér! Æ þíns vegar í öllu gái, Aldrei 
þig með syndum smái. 

5. Þegar blind mig vefur villa, Virztu, 
Jesú! leita að mör! Sýn mér, hversu? 
eg haga mér illa! Hreyst mig, þegar eg 
Veikur er! Bresti, veiki og brotin mín 
Bezt umlíði langlund þín! Seg, minn 
Jesú! „synda þinna Sektaf mái' eg, náð 
skalt finna“. 


976 IX. Saákramentin. 


6. Þökk eilífa“ eg þér vil leika, Að 
þín er líkn og náð svo trú! Lát mig 
að eins ei aptur skeika,. Endurlausnari 
minn, Jesú! þér að trúr sé, legg mér 
lið, Og lífs það stöðugt velji mið, Synd 
og kæti syndar snauða Sífellt forðast 
allt til dauða. 


Nr. 131. 
Sama efnis. 

Lagið: Jesús Kristur er vor frelsari. 
As þínu krjúpa eg vil borði, Offra lof- 
söng og þakkarorði, Drottinn! sem glæp 
af máir minn! Hver má út grunda kær- 
leik þinn! 

2. Með hversu göfgri' og hárri mildi 
Háð, forsmán, pínslir dýpstu vildir Sekt 
fyrir mína? og sálarneyð, Já, sjálfan 
krossins þola deyð! 

3. Til lífs mig dauðan viltu vekja, 
Völd synda burt máð gleymsku þekja, 
Ef á þig trúi? eg, eilíft mér Avannstu 
sælulíf hjá þér. 

4. Drottinn! þó hér í dupti? eg búi, 
ef dýrka? eg þig og á þig trúi, Hht- 


IX. Sakramentin. 977 


deild í þínum himni eg má Og háleit- 
um ástgjöfum ná. 

5. Okkar sáttmál þá endurnýist! Allt, 
Jesú! þér mitt hjarta vígist! Að lifa svo 
hér, sem lifðir þú, Lífs míns sé dagleg 
stundan sú! 

6. Dýrt eg lofa þér, limu þína, Lausn- 
ari minn! sem bræður mína, Ei með 
hræsnis að elska keim, Einlægan kær- 
leik sýna þeim. 

7. Enn framar þér af hjarta? eg heiti, 
Et hrelling bræður mína þreytir, Hugg- 
un að veita, hvar eg fæ, Hörmum létta, 
þar til eg næ. 

8. Eg heitstrengi þér og með gleði, 
Órött með stilltu líða geði; Aldrei víla 
með óeirð hér, Aldrei mistreysta líkn 
frá þér. 

9. Af þér í öllu? að láta leiðast; Hjá 
löstum, er þú hatar, sneiða; Allt elska, 
þitt sem elskar geð, Ásetning sízt þig 
styggja með. 

10. Heims skal ei fánýtt glys né glaum- 
ur, Geði syndarans kvikull draumur, 


278 IY. Sakramentin. 


Mína herða í syndum sál; Svíkja skal 
þess mig eigi tál. 

11. Breyzkleik minn, Jesú! veikan veit 
eg Víst gjörla, þegar þessu heiti? eg; 
Á morgun geð mitt ótrútt löt Opt rofið 
það, í dag þér hét. 

12. Æ! mér því hjálpa, mig virzt 
styrkja, Minn guð! til allra góðra verka! 
Æ! kom, flýt þér míns frelsis til Frá 
illu, sem eg drýgja vil. 

13. Tillokkun synda?, er sál vill ginna, 
Sjálfur hjálp mér að yfirvinna; Lát auga' 
eða hjarta? ei lokka mig Á lasta hættan 
villustig ! 

14. Lát mig náð þína þekkja? og þakka, 
Þann fögnuð, öllum meiri, smakka, Er 
mitt hjarta svo opt til fann, Tlla þá girnd 
eg sigra vann! 

15. Gef allir vér, sem á þig trúum, 
Undir tilkomu þína? oss búum, Svo þó 
þinn rynni? upp dagur í dag, Drottinn! 
það engis blygði hag! 

16. Þú, sem syndurum blíður bjargar, 
Bú þér til lærisveina marga, Erllifi, deyi, 


IX. Sakramentin. 219 


líði þér, Loks dýrð þína! erfi', er aldrei 
þver! 2 

17. Fagnaðar hæsta? og hjálpráðs dag- 
ur! Æ, hvenær muntu ljóma fagur! Að 
þig, drottinn! með engla her Um eilífð 
sjáum, tignum vér! 

18. Hallelúja! þig hverjir hyllast, 
Himnneskri gleði um eilífð fyllast! Malle- 
lúja! þá hvergi þver Heill, dýrstan ávöxt 
pínsl þín ber! 


Nr:132: 
Sama efnis. 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Þitt hefi eg brotið brauð, ó drottinn! 
Bergt hefi? eg víni sáttmáls þíns, Að eg 
þér hét, ber helg sveit vottinn, Hreinum 
tryggðum til dauða míns; Í hjarta“ eg 
klökkvu það sór þér, Þausæri? að halda 
krapt gef mér! 

2. Þú ljær hann! allt þú gott fær 
gefið! Grunnlaus til dauðans ást var þín! 
Ver mör afl, svölun, yndi, lífið, Endur- 
næring, lífsbrauð og vín! Vertu mér 


280 IX. Sakramentin. 


allt! vanmætti mitt Missa má aldrei full- 
ting þitt. 

3. Hversu örþyrst mitt hjarta þráir, 
Herra! þör nánar tengjast nú! Í þör heill 
alla að fundið fái, Fagni því góða eins 
og þú! Efldur af þér það vinni', er vannst, 
Værð með þér þjáður hljóti, er fannst! 

4. Limir míns höfuðs! eins til yðar 
Allra? er mitt viðkvæmt hugarfar; Minn 
Jesús árnar öllum friðar, Til allra kær- 
leik jafnan bar; Líflátii hans allir leystir 
vér Lífsbrauðsins sama nutum hér. 

5. Víni vér bergðum allir eina, Fyr' 
alla oss hans blóð út rann! Ó, dýrst 
safn herrans helgra sveina, Er hvíld í 
Jesú skauti fann! Vorn elsknga gleðjum 
elsku með, Ein verum sál með samþykkt 
geð! 

6. Bræður því gleðjum, berum, líðum, 
Beisklyndi' og kífni sneiðum hjá! Hraust- 
ur veiks styrkur veri blíður!  Vitur sé 
fús, ráð, huggun tjá! Hver órétt líður, 
sáttgjarn sé! Snauðum styrk auðmenn 
láti? í té! 

7. Eins eg í Jesú náðar nafni Nú 


IX. Sakramentin. 281 


saman, fólk hans, komum hér, Eins á 
síðan með engla safni Að honum safn- 
ast munum vér; Hver, eins og hann, 
hör ást réð tjá, Ósegjanlega mun fagna 
þá. 


Nr 333 
Sama efnis. 

A Lagið: Lofi guð í hans helgidóm. 
Frelsari ! þökk eg fram kem þér Fyrir 
pínsl þína“ að ræða; Í trúnni lyptir önd 
mín sör Upp til guðs dýrðar hæða; Þar 
sem ert þú, þar er mín trú, Tilbið við 
trón þinn hæsta Tign þína, guðs son! 
skærsta! ; 

2. Ávinning finn eg mikinn mér, Minn 
Jesú! næði? í væra Öndin mín nær sem 
er hjá þör; Orð þín blessuð mér færa 
Huggun og hægð, hvers kyns góðs nægð; 
Þín líðan lind er gleði, Líf, huggun 
mæddu geði ! 

3. Þú veizt, að önd mín elskar þig 
Af innsta hjartans grunni, Og hve fús 
þjón þinn iðkar sig, Að æfa dyggðir 
kunni; Að eg sé þinnog þú sért minn, 


282 IX. Sakramentin. 


Þann löngu? eg eið hefi! unnið, Ástvin ! 
með hjarta! og munni. 

4. því sé heit, glöð mín þökk í dag! 
Þessi hátíðleg stundin! Hátt míns lof- 
söngs nú hljómi slag! Heit mín séu“ 
eiðum bundin! Mér unnir bezt, fyr' mig 
því lézt! Þú dóst fyr? þína bræður; Þeim 
og mér lifir á hæðum. 

5. Eg vil þig, dýrsti ástvin minn! 
Fyr' öllum heim meðkenna, Með hegð- 
un sýna?, að þjón sé þinn, Þakklátri' af 
skyldu brenna; Band fölskvalaust það 
binda traust, Að ást þér aptur sýni All- 
ir, vér, limir þínir. 

6. Nei! Jesú dauða jeg og tryggð, Jeg 
ást hans aldrei gleymi; Ei eiði', er skyldu 
eg og dyggð Enn sór; Þau særi? eg geymi! 
Þig, guð! mín heit eg heyra veit! Þín 
ást mig til skal knýja Fest heit með 
dyggð að drýgja. 

7. Æ! veit mör kraptinn anda þíns, 
Ó Jesú! þitt við borðið, Að Jesú, herra? 
og hirðis míns Hlýðnist eg fúsari orði! 
Nemi mennt þá fús honum hjá, Hans 


IX, Sakramentin. 283 


að dæmi mér haga, Að lögum hans dag- 
far laga. 

8. Gegn synd að meiri sigurheill Sér- 
hverju' í stríði vinni; Og dyggðar hjá 
mér aldin holl Enn fegur blómgast kynni ! 
Ó! eg bið þig: „æ gjör þú mig Í dyggð- 
um öllum ríkan, Meistara mínum líkan“. 

9. Eins og við borð þitt eg réð stá, 
Eg er viss þeirra tíða, Að fæ eg í dýrð 
þér, herra! hjá Hann söð, lausnarann 
blíða. Þá þreyi? eg stund; það hressir 
lund! Míns Jesú mér orð boða, Að mín 
trú verði? að skoðan. 


Nr. 134. 
Lofgjörð optir brúkun kvöldmáltíð- 
arinnar. 

Lagið: Margt er manna bölið. 
Hversu hressa? og glaða Hjálpráð þitt 
blessaða, Guð! mína gjört fær önd! Sól 
þinni sem frá streyma Sæld, líf, birta! 
um heima, Að lífga" og gleðja öll lönd, 
Eins náð þín skær mér fögnuð fær; Svo 
Jesú blessuð brjóst mitt hressir Blíða? 
heims um fram seima. 


284 IX. Sakramentin. 


2. þínu' ef þægt er ráði, Þreyi eg 
glaður á láði; Hollt er mér, hvað þú vilt! 
Veikur eg má vettugi; Vinur minn al- 
máttugi! Dug þú fær mig fyllt, Þá hryn- 
ur öld heims við kvöld, Lúður hvellur 
hátt þá gellur, Þú ver mig, vel svo dugi. 

3. Grafar eg geig með engum Get 
séð fylgsnin þröngu, Lausnari lifir minn ! 
Eg veit, á hvern trúi, Ösku? eg veit fær 
snúið Minni máttur þinn; Þú dauða 
stund á dapra lund Hins guðlausa ógn 
fær ausið! Mér ekkert böl er búið. 

4. Synd við mig samt vill loða; Að 
sigra hana mig stoðar Ást og aðstoð þín; 
Þó hnígi hrumur kraptur, Herra! þú sæk- 
ir aptur Og annast öndu mín; Mín brot 
af máð þín blíð færnáð; Því eg treysti', 
að þínum leystra Sé þjóni' ei réttur 
taptur. 

5. Guðs kynning mér gefna, Að guð 
má föður nefna, Að ei þarf hræðast hel; 
Að huggun og von má hafa, Þá hugsa 
fer til grafar: Allt þín ástverk tel; Að 
lífs á stig fram leiðir mig Þinn andi? 


(rjiði 


IX. Sakramentin. 285 


og fræðir; öll þau gæði Þinna? eg þekki 
ástejafa. 

6. Ól þitt elsku þelið Öflgara sjálfu 
heli! Þú leggur út líf og blóð, Að hörð 
eg hryggð þá særir Huggunarlaus ei 
væri; Hve afarheit ástarglóð! Því væri 
skylt þakklæti fyllt, Náð fagni þinni frið- 
að sinni Og sig í fórn þér færi. 

7. Mín unun og öll viðleitni, Mín 
æðst sé skylda, breytni Svo laga, að líki 
þér! Hvað heimur helzt til slægist, Hjarta 
mínu' ei nægist; Einn þú allt ert mér; 
Fús vil eg smá, nær eg þig á, Goði 
ósönnu, ginning mönnum, Að frá þér 
burt ei bægi. 

8. Gjöra þá jarðargæði, Að gæfu eg 
sannri næði? Gefa þau ánægt geð? Há- 
vegir heims og glaumur, Högómi loks 
og draumur Glysi ganta með! Þér ein- 
um hjá sál frið má fá! Þá, þig hyllast, 
þinnar fyllir Um eilífð ástarstraumur. 

9. Þann háa', er yfir eg hlakka Hér, 
næ eg frið að smakka; Og hver er þar 
heimvon mín! Um aldir, er aldrei þrjóta, 
Algjörvar sældir hljóta Heita mér helg 


286 IX. Sakramentin. 


orð þín; Einn veldur þú, eg þetta! á nú; 
Ef við þig tryggð mér tem og dyggðir, 
Þess tjóni mér hver kann hóta ? 

10. Gæzku gnægt af þinni, Glaðvært 
er mitt sinni, Minn frelsari, fyrir þér! 
Þessi þinn ástar andi Í eymd lífs hjá 
mér standi, Hvergi hverfi mör! Leyst 
mín þá sál, nær lízt þér mál, Brýzt ör- 
ugg um bana:skugga, Að göfga þig lífs 
á landi. 


Nn135, 
Sama efnis. 

Lagið: Sælir eru, þeim sjálfur guð. 
Herra Jesú! hvað hjarta mitt Hressir 
þín náð og gleður! Sem fold sólarljós 
fyllir þitt Fjöri, birtu', unun meður, Eins 
kætir geð mitt krapti með Klár straum- 
ur þinnar náðar; Önd endurnærð nýja' 
öðlast værð Af íhugun þinna dáða. 

9. Ef þínu ráði þekkt svo er, Þreyi 
eg við lífið glaður; Hvað, sem þú vilt, 
er hollast mör; Hvað megna' eg, vesall 
maður! Þú kannt mig hug hertygja og 
dug, Hjálpráð mitt bezt! og gæta, Heims 


IX,  Sakramentin. 987 


þá við hrun mig hvergi mun  Hels né 
dóms ógnan græta. 

3. Fælnislaust grafa! eg geng um reit, 
Guð, minn frelsari, lifir! Hverjum eg 
trúi, vel eg veit; Veit, að hans máttug 
yfir Mig grafar bönd fær hafið hönd; 
Hræðslu guðlausum stríða Ógn dauðans 
má opt vekja hjá; Engu þarf eg að kvíða. 

4. Samt býr mér enn þá syndin hjá; 
En sigra? eg, því mig styður Mitt vígi 
öruggt, makt þín há; Mjög títt þó hnígi 
eg niður, þú við rétt fær, þú lið mér 
ljær, Líkn þín sekt mína' af máir; Neitt 
svipta tjón þinn rétti þjón Þinna dýr- 
keyptra náir. 

5. Að guðs eg þekki ástarþel, Að 
hann má föður nefna, Að dapurt ei þarf 
hræðast hel, Huggun og von mér gefna 
Finn eins við gröf, allt er þín gjöf, Að 
andi þinn mig fræðir, Og þínum stig á 
styður mig ; Stór er þín náð og gæði. 

6. Ó hvað heit er þín ástarglóð ! Eg 
rauna bót svo finni, þitt þú út leggur 
líf og blóð! Lát mér það vaka? í minni. 
Öflgara? en hel þitt elsku? er þel, Önd 


Es. 


288 IX. Sakramentin. 


mín því skyldi? ei fagna Þinni náð, sig 
og þakklátlig Þör helga? og lof þitt 
magna? 

7. Alúð sé, skylda? og unan mör, Æ 
verðugt þér að lifa! Mín sálar heill! 
hvað heimur sér Heldur unun, sízt gefa 
Önd minni þó kann æskta ró; Eptir 
hvað veröld þráir, Sál mín fús þá, nær 
eg þig á, Auðug í þér forsmáir. 

8. Fá mig sælan heims gæði gjört? 
Gefa þau ánægt sinni? Draum og hé- 
góma dæmir bert Dagleg raun, heim þó 
ginni Met og vald hátt, þú, herra?! einn 
mátt Hjartað frið sönnum græða; Þú 
munt víst þá, þér hlýðni tjá, Heiðri ei- 
lífum goða. 

9. Friðar þíns háa' eg fæ strax hér 
Forsmekk í dupti mínu, Og von hver á 
síðan veitt er mör? Eg vænti að heiti 
þínu Eilífða sæld, er ei fæst mæld, Upp- 
fylltra', ef lýk þér eiða; Það hnoss, víst 
mér, eg þakka' á þér, Því enginn kann 
mig sneyða. 

10. Mitt fullt af þinni gæzku geð, Guð, 
minn lausnari! fagnar, Sá fagnaðar andi 


IX, - Sakramentin. 289 


afl fær léð Og orku' í þrautum magnar; 
Hann aldrei frá mér hverfi þá, Hels um 
dal loks að þrengja Meó hraustum hug 
mér hjálpi og dug, Á himnum þör lof 
að syngja. 


Nr. 136. 
Lofgjörð eptir brúkun kvöldmáltíðar. 
Lagið: Sæti Jesú! sjá oss hör. 

Göfga, syng lof, sála mín! Sigurkvæði 
fögur róma! Búna vængjum þökk lát þín 
Þíns upp guðs að stóli hljóma! Í fagn- 
aði engla skara Upp fjúg glöð með 
fórnir vara! 

2. Óförum mín afbrot mör Ógnuðu 
með geysi-stríðum; Herra'! eg fyrir 
hræddist þér, Huggun sneyddur, sleginn 
kvíðum; Eilífð, lögmál, gröf mitt grætti 
Geð og skelfdi', en náð guðs bætti! 

3. Bölvan gjör stríð biturt leið Brot- 
legra Jesús fyrir ættir  Dýrstrar nætur 
dimmt um skeið, Að dómarinn sekum 
Vægja mætti; Og drottinn þeirrar dýrstu 
nætur, Dómarinn, minntist; unnust bætur. 

4. Ef þú trúir, upp gefst þér Öll 

13 


290 IX. Sakramentin. 


verðskuldan brota þinna; Sæla' og ró 
býtst hvílík hér! Hver má gæzku og 
náð þá inna! þitt óskabarn um eilífð 
vera! Ó! stærð þeirra heillakjara ! 

5. Pant guðlegan hlaut eg hér, Hold 
hans fyrir mig út gefið, Blóð, sem fyr? 
mig út hellt er, Í því kvittun fann og 
lífið. Dýrð ást þinni, ó drottinn! gjald- 
- ist! Dýrst þín minning eilíf haldist! 

6. Alls fagnaðar upprás mér! andar 
minnar von og friður! Sameinað hefir 
þú mig þér, Þig, meðan lifi, ekkert við- 
ur Skilji mig! eilífð og æfi Að sért minn, 
eg þinn, guð gæfi! 

7. Fanginn unun faðm við þinn Fús 
vileg gæta þess, þú ræðir; Háleitt yndi, 
himneskt sinn', Er helgra mig til dyggða 
glæðir! Hátíða? á mör skrúðinn skarta 
Skal guðrækið, lastvart hjarta. 

8. Hér á vegferð hleyp eg æ Hnossi 
mót við veðhlaups enda, Fullviss, að eg 
fyr" þig næ Í farsæld guðs eilífri lenda, 
Lofgjörð jafnan hvar þín hljómar, Há- 
tíðlegir englarómar. 


294 
X. 


Morgun- og kvöldsálmar. 
a) Morgunsálmar. 


Nr. 137. 

Lagið: Dagur og ljós þú, drottinn! ert. 
Guð, minn faðir! eg þakka þér, Þinn 
son Jesúm að gafstu mör, Um föðurþel 
er fræðir þitt, Friðar og helgar hjarta 
mitt. 

2. O hvað mikil er miskun sú, Mér 
aumum veittir, faðir, þú! Líf mitt og 
sál um liðna nótt Leiddir enn voða frá 
og sótt! 

3. Þig bið eg enn um þenna dag, 
Þyrm mör í náð og sjá minn hag, Svo 
ólukka og illska ei nein Á mig falli né 
gjöri mein. 

4. Frá allri synd mér forða þú; Fylgd 
þín og stjórn mig leiði trú, Svo öll mín 
hegðan þóknist þér, Þig óttist, elski einn, 
sem ber! 

5. Eg fel í þína helgu hönd Holdmitt, 
sæmd, vini, eign og önd! Virzt mér náð- 

13* 


292 X. Morgun- og 


ugur vera hjá, Voði enginn mér grand- 
ar þá. 


Nr, 138. 
- Lagið: Dagur er, dýrka ber. 
Enn í nótt Ástar gnótt GEóðstu reyndum 
Þinnar, faðir! þökk vér glaðir því nú 
Færum, lið, Líkn og frið, Er lézt oss 
hljóta, Æra' og dýrð Þér af oss skýrð 
Skal aldrei þrjóta. 

2. Lágt þó vér Lægjum hér, Sem lífi 
þrotnir, Enn oss þýður auga blíðu á 
sást; Hélzt við líf, Hætta? og kíf Hjá 
bauðst sneiddi, Heila oss Enn til ljóss 
Aptur leiddir. 

3. Hrærð því sál Hrósi? og mál Heill- 
um nýjum! Það, vor gætti, guðs almætti 
göfgist! Enn í dag Vorn allra hag Hans 
annist mildi, Að vort með dáð Svo vönd- 
um ráð, Sem vera skyldi. 

4. Upp vorn stig Ástúðlig Orð hans 
lýsi, Forðast synda myrkur blind að 
mættum; En feril þann, Frelsarinn rann 
Fyr' oss, skunda, Guðs að vild Verði 
fylld, Vel að stunda. 


kvöldsálmar. 293 


5. Af stýr nauð, Ídag brauð Oss vort 
röttu! En á mis við alls kyns slysin 
oss leið! Sendist kvöl, Sykri böl Sæt 
þín mildi! Og efli ró, Að oss vel þó Í 
öllu vildir. 

6. Með trausti? á þér Þessa vör Þreyt- 
um dagleið; Frí við grönd oss fær þín 
höndin fram leitt; Í kvöld dýrð Af oss 
skýrð Ást skal þinni, Vorn sem hag 
Hafði í dag Holl í minni. 


Nr. 139. 


Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Mig glaður vekur morgun aptur, Ög 
mér til vinnu bjóða fer; Blund við lífs 
endurkveyktur kraptur Krefur dugnaðar 
enn af mör; Með glaðri lund því ganga? 
eg vil Gagnsamra skylduverka til. 

2. Þökk sé þör, guð! fyr þenna 
blundinn! Þér fel eg mig í dag á ný! 
Voldugri þinni vernd eg undir Frá voða? 
og kvíða? er öllum frí; Þarflegt hvað 
mér sé, þér er bert, Það veitir, mjög 
því góðgjarn ert. 

3. Kröptum þú við og heilsu heldur, 


294 X. Morgun- og 


Hvorttveggja? að noti? eg vel, sem ber; 
Vandaða? ef iðn eg við er felldur, Vel 
allt úr hendi ráð mitt fer; Ióni' og trú 
stundan æ skal mín; Tóni? og trú fylgir 
blessun þín. 

4. Sú skal stundan, svo lengi" eg lifi, 
Svo lengi krapta mér þú ljær, Að eg 
þá gæfu um æfi hafi, Að vita, það eg 
þér sé kær; Lífs ánægju þá hlýt eg hér, 
Heill fullkomna síðar hjá þér. 


Nr. 140. 

Lagið: Hjarta, þankar, hugur, sinni. 
Eptir næturblundinn blíða Blíður morg- 
un velkominn!  Margföld yndis, örfá 
kvíða Efni eg með mér vakna finn! 
Skapari ljúfur lætur minn Um láð sitt 
ganga mig um sinn, Fagursöngvar hans 
hvar hljóma. Honum þökk, ó sál mín! 
róma Í “ 

2. Þær eg lít, verk hans eru? handa, 
Hauðrið daggar perlur strá; Náð hans 
drykkjar dúkinn landa, Drýpur stráið sér- 
hvert á; Ekkert minnsta grasstrá grær, 
Er góðgjörn speki? hans til ei nær; Sálm 


kvöldsálmar. 299 


hans vestankulið kveður, Kærum blæ þá 
foldir gleður. 

3." Söngvara fiður-sveitum snjöllum 
Söngs viðkvæman gaf hann hreim; GEóra 
lof, að fram vér föllum, Að færa? og 
þökk, en unnt var þeim; Aleðlis inn í 
allt og eitt Unun hýrri lét hann fleytt! 
Hans speki? og gæzka gnægst eins skrýðir 
Grasstrá hvert, sem mörk hún prýðir. 

4. Guð! þig baðmar blómi þrungnu 
Boða mör á hverri grein; Blómrík kveða 
engin ungu, Öll þör hneigir skóga rein; 
Tungu silfur-læk þú ljær, Að ljóði þig 
hans unnun tær; Lóin inndælt lætur 
klingja Lipra rödd, um þig að syngja. 

5. Ætti? eg, maður, þá að þegja? 
Þola', að fugl sé heldri mör? Sál minni 
æðri? ei fúsri fleygja, Að færa prís og 
lofgjörð þér? Einskær þökk ver, önd 
mín! þá; Til unaðsemda skóp þig sá, 
Verndarhönd hvers var af þýðri Vorsól 
drykkjuð ylgjöf blíóri. 

6. Eg em, drottinn! af þér kjörinn 
Eilífðar lífs betra til! Vortímans mun 
farið fjöri, Farið mun sumars megnum 


296 X, Morgun- og 


yl; Hausttíminn mun hverfa fljótt, Harka 
vetrar líða um skjótt, En þín eilífð ein 
mun gera, Að endalaus sé mín tilvera. 
Nr. 141. 
Lagið: Jesú sleppa eg vil eigi. 

Lof sé þér, eg líf enn smakka, Ljúfi 
faðir! og af mör veit! Með mör vaknar, 
þér að þakka. Þína náð, mín lofgjörð 
heit! Yfir mör vakti enn í nótt Þitt 
auga; barn þitt svaf því rótt. 

2. Loksins, þá eg lokið hefi Leið veg- 
ferðar minnar hör, Í gröf veitist sætt 
að sofi Sæði eilífð kjörnu mér; Dupt 
mitt eins þá dimmu nótt Dúra lætur 
vakt þín rótt. 

3. En þá vakna eg mun aptur, Ásamt 
mér lofsöngur minn;  GEóri, hreinni 
kvæða kraptur Kunngjörir þá prísinn 
þinn! Mun eilífur morgun sá, Mun þá 
svefn um eilífð frá! 

4. Guð, mitt athvarf! æfidaga Alla? 
að vakta kenn svo mér, Að enginn 
þeirra mig kunni klaga, Þá kemur og 
heim þú dæma fer; Trúr að skyldu 
helgri hér Eg hræðist síðar ei fyrir þér. 


kvöldsálmar. 297 


í Ónýtis mör af þér talinn Enginn 
dagur, skapari kær! Í hlut míns lífs er 
hver mör valinn; Hver einn dóm sinn 
af þér fær; Kenn mör vaka, að engan 
einn Ónotaðan láti neinn! 

6. Í dag lif? eg; lát til engis Lífið í 
dag ei verða mör! Þessum degi? að fagn- 
að fengi, Fullendað þá stríð mitt er! 
Krapt og færi? og lyst mör ljá, Svo lifa? 
í dag, sem vera á. 


Nr. 142. 

Lagið: Rís upp, min sál! að nýju nú. 
F öður, sem ljósið fyrsta hét Fram, og 
mig heilan vakna lét, Þökk og prís 
glaðvær greiðist Árdags stund hress 
helgist til þess, Hans að eg dýrð út breiði. 

2. Drottinn! sjá, eg sem dupt er þó, 
Dupt, andi þinn sem lífi bjó, Dirfist 
við drottin tala! Eg, sem strax lá lík- 
astur ná, Lífs er, þinn prís því hjala. 

3. Allt gott eg þigg nú upp á ný, 
Allt, hvað mig gleður; nýt þess frí Af 
hendi? örlátri þinni; Hvert auga eg brá, 
með yndi? eg sá Undur, náð lýsa er þinni. 


298 X. Morgun- og 


4. Eg mínu hjarta offra þör, Öðru 
því launa vanfær er; Sem barn tilbið 
þig, faðir! Önd, þakklát sig er reiddi 
á þig, Þú æðsti! ei burt skúfaðir. 

5. Ó þú! hvern göfgar andi minn! 
Andi mig veki góður þinn, Sem guðs 
barn gott að stunda! Hans hjálpi lið 
mér veikum við Vönduðum hlaup mitt 
skunda! 

6. Góðrar samvizku hnoss að hér 
Hljóti? eg, það verka, guð! í mér! Tón 
mína' og orku blessa! Kunnugt er þér, 
hvers þörf mér er; Þú ert fús líkna? og 
hressa. 

aði guð! þú skrauti blómstrin býr, 
Borð setur fuglum líkn þín hýr; Er eg 
þeim eigi framar? Minni. allri þrá 
þig kasta? eg á; Þín líkn mig annast 
sama. 


Nr. 143. 

Lagið: Hjarta, hankar, hugur, sinni. 
Dúrs af þess, er dauði nefnist, Dvala' 
um síð nær rísa næ, Við moldarlífs frí 
mæðuefni Morgun fegri líta fæ;  Öðru- 


kvöldsálmar. 299 


vísi? eg vakna þá, Veóhlaupsmarki bú- 
inn að ná; Við morgundýrð þess dags 
mun sannast, Drottinn að mínar ferðir 
annast. 

2. Hjálp, að dagur æfi enginn, Ódauð- 
leikans gjafari þú! Dómsins hermt það 
degi fengi, Að dárlega honum spilli? 
eg nú! Enn eg vakna, þökk sé þér, 
Þenna dag! æ vísi mör Upp til þín 
hver æfidagur, Allt eins gleði? og sorgar 
hagur! 

3. Efsta? að dag eg fús áfangans 
Feginn sjái, nær að ber, Þá um dimm=- 
an dal skal ganga, Og dapran ástvin 
harmur sker; Mýk þá andláts maðu? 
og þrá! Mig öflgari láttu þá Honum 
upp til himins vísa, Þig, herra lífs og 
dauðans! prísa. 

b) Kvöldsálmar. 
Nr. 144. 
Lagið: Dagur og ljós þú, drottinn! ert. 


Guð, minn faðir! eg þakka þér, Þinn 
son Jesúm að gafstu mér, Að lífgjöf 


300 X, Morgun- og 


bæði? og leiðsögn manns Líf sé, dauði, 
og kenning hans. 

2. Hans vegna náð mér hlotnast þín; 
Hrósar vægð þinni lofgjörð mín, Er lið- 
inn dag mig leystir vel Frá lífs og and- 
ar eymd og kvöl. 

3. Eg bið, upp gefi gæzkan þín Gá- 
leysi stórt og syndir mín, Er móti skyldu? 
á margan veg Misgjört breyzkur í dag 
hefi? eg. 

4. þína miskun eg þar með bið, 
Þessa nótt værð mör gef og frið; Í svefni? 
og vöku ver mér hjá, Voði og ógn mér 
granda' ei þál! 

5. Eg fel í þína helgu hönd Hold 
mitt, sæmd, vini, eign og önd! Ver mér 
með náð og hjástoð hjá! Hel þá sjálft 
mig ei skaða má. 


Nr s45: 

Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
Aptur, minn guð! á enda? er dagur, 
Enduð er þó þín náðin sízt; Sólarljóm- 
inn snýr frá oss fagur, En friðarsjón 


A 


kvöldsálmar. 301 


þín að oss víst; Dags gjörðir léttan þunga 
þú, Þú eins náttværðir tryggir nú. 

2. Eg bý í skugga ætíð þínum; Eins 
hvort heldur eg vaki? eða sef. Þökk 
fyrir vernd hag veitta mínum Og vægð, 
í dag er þegið hef,  Föðurgóðvildar 
flestan vott, Fyrir hvað eina', er vannst 
mör gott! 

3. Auðmjúk með bæn mín önd og 
trega Í Jesú nafni snýr til þín; Mör 
líkna' hans vegna mildilega! Misbrot öll 
grannt þú þekkir mín; Með vægð og 


„miskun mig lít á, Minn enda' eg dag í 


friði þá. 

4. Fylki sér varðhald forsjár þinnar, 
Faðir! um hreysi og rúm mitt nú; 
Óhult hvílir sá, að vilt hlynna; Öllum 
ver slysum hlífð þín trú; Í þör vært 
blunda' eg amafrí, Í þör eg glaður vakna? 
á ný. 

5. Allt land og byggðir óhult gjöri 
Alvaldrar þinnar gæzku skjól; Hlíf vors 
konungs og húss hans veri, Hans blessi 
el? og friði stóll Alla, sem fremja 


302 X. Morgun- og 


dyggð og dáð, Drottinn! umvef með föð- 
urnáð. 

6. Eins fel eg föðurumsjá þinni Ást- 
vini og frændur nær og fjær! Og ef 
mig hata einhver kynni, Eins ver hans 
líka faðir kær! Gef, á jörð allir gleðjist 
við Góða rósemi, heilsu? og frið. 

7. Í blund eg vil nú væran falla; 
Veri mín hugsan efst um þig! Í nótt ef 
dauðinn á mig kallar, Ei áné skal hann 
hræða mig. Kalla mig, þá þér þykir mál! 
Þitt er og verður líf og sál. 


Nr. 146. 

Lagið: Faðir vor! sem á himnum ert. 
Drottinn! hvers tráföst líkn mör líf 
Lénti til þessa dags og hlíf, Eg sem 
barn tilbið auðmjúkt þig, Og minni 
bljúgur játa mig Tryggð þeirri, er um 
minn auðnuhag Annazt föðurleg hefir í 
dag. 

2. Þakklátt með hjarta? og glaðvært 
geð Um gæzku þína? og líkn eg kveð, 
Og fagna í þér, faðir kær! Er fjör og 
vit og krapt mér ljær; Blessun til verka? 


kvöldsálmar. 303 


og lán mér lér, Líka hreint skapar geð 
í mér. 

3. Sá, eptir boðum orðs þíns nam, 
() guð! í lífi ganga fram, Hvílíka ró- 
semd andans á! Á þína gæzku vona má, 
Í anda himininn opinn sér, Og trúar- 
hnoss þar búið sér. 

4. Á hvern eg trúi, víst eg veit, Og 
vil nú, sálar heill mín neyt! Til þín 
nálægja' í moldu mig, Mig veit náðug- 
an eiga þig; Sektum laus er eg synda 
frá, Sæla hefi arfsvon himnum á. 

5. Blíðri umvafinn blessun enn Blunds 
í faðm væran hníg eg senn; Nafnið sé 
göfgað, guð minn! þitt! Gjörvallt til 
heyrir líf þér mitt. Þinn eg deyjandi 
er; þér í hönd Þessa, nær við skil, fel 
eg önd. 


Nr 147: 

Lagið: Hef eg mig nú í hvílu mín. 
Þinn var eg, sólar fyr en fram Fagurt 
skrúð árdag leiddi; Þinn var eg, fyr en 
fróns yfir ham Fölan væng nóttin breiddi | 
Fyrst þinni? í trúrri föðurhand Fast skráð- 


304 X, Morgun- og 


ur stóð, mig ekkert grand Fældi né 
minnsta meiddi. 

2. Nú er dags unnin þessa þraut, 
Þessa dags lokið vinnu, Það svitabað, 
er þreyta? oss hlaut, Þerrað er burt af 
kinnum. Þinn, bróðir dauðans, blundur 
hýr! Bræðra hver fús í faðm nú snýr, 
Þar værð að þreyttir finnum. 

3. Þökk, áður lýkur auga dúr, Er 
skylt þér, guð minn! færa; Lát hjarta! 
og munn, minn hirðir trúr! Hrós þitt 
samtaka stæra! Mitt ljós ert, drottinn! 
myrkrum í; Eg mun að loknu offri því 
Blítt hníga' í blundinn væra. 

4. Lífs þú um stig mig leiddir trúr 
Líknsamri föðurhendi; Margri af stýrðir 
mótgangs skúr, Mér láni! og heill að 
vendir; Mitt andartak hvert er þín náð 
Og öll velferð; þitt prísa' eg ráð, Gott 
eitt sem æ mér sendir. 

5. þú seður allt, hvað líf þú ljær, 
Líkn og velþóknun meður; Blessunar- 
straumum bugar oss nær, Bezt styrkir, 
hjálpar, gleður;  Hollur ert, trúr, að 


kvöldsálmar. 305 


hegna seinn! Hann, þér réttlátu! göfgið 
einn! Dýrð, prís sé drottni töður. 

6. Sæll em eg!manna sækir sízt Svefn 
algeymarann blíða; Hvílizt þá, því hann 
vakir víst, Vært, mínir limir! án kvíða! 
þú, upprás lífs míns ástúðlig! Að ráði 
þínu vekur mig, Nær værð hefi? þegið 
þýða. 


Nr. 148. 
Lagið: Einn guð skapari allra sá. 
(5uð grannt mig þekkir, grannt mig sér; 
Guð veit allt, hvað eg að hefst hér; 
Hag þinn því prófa, hjarta mitt! Hugsa 
vandlega! um ráðlag þitt. 

2. Hefi' eg til guðs við hvað sem eitt 
Hugsað, er gjörði', en illt ei neitt? Glað- 
ur, með lotning, gott sem barn, Gjört, 
hvað hann bauð mér, hlýónisgjarn ? 

3. Vann eg dyggur að verki mín, Sem 
væri? í guðs og Jesú sýn? Eins frí rangs- 
leitni alla við, Eins og við leti og 
flærðar sið? 

4. Hvað gjörði? eg í dag gott og hent? 
Hvað gott hefi? eg lært og öðrum kennt? 


306 X. Morgun- og 


Tók eg fús að mör aumingjann, Athvarfs 
hjá mér sem leita vann? 

5. Var bróðurleg, ástrík, blíð í dag 
Breytni mín öll og hjartalag? Þurfti 
ei andvarpa yfir mér einn? Var enginn 
sá, eg hrelldi, neinn? 

6. Geymdi? eg mitt hjarta gætni með, 
Girnda þá agn mig lokka réð? Fór til 
þess stríðs um styrk á leit Stöðugt frá 
guði bæn mín heit? 

7. Var mitt ánægt í guði geð? Geymdi? 
eg stöðugleik trúna með? Sem míns 
Jesú endurleyst eign, Óskabarn guðs og 
réttur þegn? 

8. Er ekkert, sem mig iðra má? Ekk- 
ert samvizku brigzlum slá? Mun efsta 
dómsins degi á Dagur þessi mig gladd- 
an fá? 

9. Ef drottinn lætur dauðann skjótt 
Fyr' dóm sinn kalla mig í nótt, Fylgi 
eg þá kalli feginn hans? Fælist ei aug- 
sýn dómarans? 


kvöldsálmar. „30 


Nr. 149. 

Lagið: Bæn mína heyr, guð herra kær! 
Dagurinn liðinn aptur er Og æfi minn- 
ar þetta skeið; Hvernig leið það úr 
hendi mér? Hvort það mér ónýtt burtu 
skreið? Var sú mér alúð hjartans hjá, 
Hvervetna gott að stunda bezt? Hvort 
minnar skyldu? eg helzt réð gá, Hollt 
mér og öðrum rækja mest? 

2. Var það þá drottins ótta í, Að 
þenna liðinn hóf eg dag? Vakti þekk 
bæn og þökkin ný Og það mig einlægt 
hjartalag, Mig, sem guðs skepna skyn- 
semd gædd, Skýrri að helga dyggð og 
dáð, Æ hófsöm, réttvís og guðhrædd 
Á hans vináttu stunda? og náð? 

3. Guð mér vísaði á vissa stétt; 
Varði' eg þá kappi" og alúð til, Guð 
minn í þeirri að göfga rétt Og gjöra 
vönduð henni skil? Veröld hvort þarfur 
var eg og mör? Vandaði hvað, sem 
iðja bar, Ei af því manns mig auga 
sör, En af því drottins boð það var? 

4. Hvernig hefi? eg nú hjarta mín, Ó 
herra! stjórnað þenna dag ? Leit opt í 


308 X. Morgun- og 


kyrrðum upp til þín Mitt auga, klökkt 
með hjartalag? Gladdi eg mig þeim 
guði í, Grátbeiðni vorri er hyggur að, 
Og hjartað trausti hreysti í því, Á hon- 
um sem var grundvallað ? 

5. Hugsaði? eg, þá til þurfta mér 
Þessarar jarðar gæða naut, Til hins al- 
valda', er allt frá er, Og þau lét falla 
mér í skaut? Dýrkaði? eg hann í dupti 
þá? Dýrstrar hans náðar hrærðist yl? 
Umbar þolgóður þrauta stjá? Þökk galt, 
er auðnan féll í vil? 

6. Og hvernig þægrar umgengnis Ínn- 
dælla stunda njóta? eg vann? Virti' eg 
hátt gæfu vinfengis? Vakti tal um það, 
brjósti í fann? Var mín alvara vel þá 
stillt? Var mitt gamanið saklaust þá? 
Mælti' eg ógætinn ekkert illt, Sem iðr- 
ast fyrir bljúgur má? 

1. Hef! eg ástvini" og allt mitt hús 
Annazt trúr og skuldbundið mér? Til 
góðs í hljóði frætt þá fús, Fyrirmynd 
gefið þá, sem ber?  Hliðraði skyldu 
hjarta sör Hjá meðaumkunar aldrei mitt? 


kvöldsálmar. 309 


Var gæfa' annara gleði mér? Grátsefni 
böl, er þá fékk hitt? 

8. Tóraði mig strax afbrots heitt, Er 
einhver brestur varð „mér á? Vannst 
mér að sigra' og illri eytt Að fá girnd, 
sem mör kveyktist hjá? Og kall í eilífð 
kveðja inn Ef kann í nótt mig dómar- 
ans, Er eg þá fús og albúinn Aó mæta 
fyrir dómi hans? 

9. Ó guð minn! þú veizt allt og sér, 
Alls engu þig eg leyndan fæ; Daglega 
sárt enn svíður mér Sálar breyzkleiki 
minnar, æ! Fyrir Kristí blóð fyrirgef, 
Frá skyldu þrátt að veik eg stig! Fyrir 
hans dauða fyrirgef! Faðir! gakk ei í 
dóm við mig. 

10. Já, þeim, er syndum angrast af, 
Uppgjöf er brota vís hjá þér; Sá, sem 
að mæddum miskun gaf, Mun hana líka 
veita mér; Eins muntu vörður yfir mör 
Og mínum vera trúr í nótt; Ef lifi eg, 
þá lif? eg þér; Látist eg, dey eg í þér 
rótt. 


310 Morgun- og kvöldsálmar. 


Nr. 150. 

Lagið: Hver veit, hvað fjærri? er æfi endi. 
Velkominn aptur, værðar blundur! Vel- 
kominn, dauðans-ímynd trú! Líf mitt er 
þinnar ástar undur, Ó guð! í dag sem 
við hélzt þú, Mig geymi eins þín náð í 
nótt, Í nafni þínu blunda? eg rótt. 

2. Og þegar fata efst hefi? skipti, Að 
köldum verður holdið ná, Önd mín þá 
friðuð upp sör lypti Í þá vist mínum 
Jesú hjá, Er mér hans kvala ávann 
nótt; Í trú á hann svo blunda? eg 
rótt. 


>. 
ms 


- 59. 
-111. 


blaðs., 6. línu: 
. sálmi 


all 


Prentvillur. 


2. versi 1. línu: 


5. 
3. 


Jórðan les 


Jórdan 
nægtum les 
nægtum 

„færa les færa 
geysar les 
geisar 
Lausum les 
lausum 


verk les verk? 
drottinn les 
drottin 
og les eg 
eflá' les efla 


þar að auki byrja hendingar mið litlum 
upphafsstaf fyrir stóran á fáeinum stöðum. 


a rr} a gn gp pr. 


Lbs - Hbs / Þjóðdeild 


UN 


